sg 


Rr 
































2 2097 
Þá 





Sögur 


úr 


þúsund „. einni nótt 


íslenzkaðar 


af 


Benedict Gröndal 


cand. phil. 





Reykjavik 
prentaðar hjá E. Þórðarsyni, á kostnað Egils Jónssonar 


1852. 





FORMÁLI. 


Þs er merkilegt, að sá skáldskapur, sem andinn sleppir sjer 
öldungis í, án tillits til mögulegleikans og verulegleikans, að þessi 
skáldskapur skuli einmitt vera upp kominn í þeim löndum, þar 
sem ótakmarkað veldi stjórnaranna ríkti með járnvarðinni veld- 
isspíru sjálfræðisins, umkringt af ljómandi dýrð — ekki einungis 
af þeirri, sem slíkum drottnurum er samboðin, heldur og af því 
hinu ilmríka skrauti, sem jarðargróði hinna heitu landa leiðir af 
sjer fram. Slíkir stjórnarar voru (og eru enn) í austurálfu 
heimsins; — frá Rauðahafs-b otni og austur að Kína - 
flóum voru þjóðirnar háðar þeim drottnum, sem ekki höfðu 
önnur lög, en egin vilja sinn. En einmitt í þessum löndum er 
og þessi skáldskapur upp runninn, sem nefndur er í byrjun for- 
málans. það þarf ekki annað, en lesa hann — menn hljóta 
strax að sjá, að hugmyndaaflið hefur verið þrungið og augað um- 
kringt af þeim myndum, sem hvergi ega sjer stað, nema á aust- 
urlöndum. þessar austurlenzku sögur hafa farið um alla norð- 
urálfuna, vakið athyggli menntaðra manna, og skemmt öllum 
þeim, er þær hafa heyrt eða lesið. 

Þúsund og ein nótt er þannig undir komin, að sagt 
er, að í fyrndinni hafi verið konungur á austurlöndum; sá hjet 
Schachriar; drottning hans ljet aðra menn glepja sig, en 
konungur reiddist svo af, að hann ljet drepa hana; síðan tók 
hann sjer konu á hverjum degi, og er hann hafði legið hjá henni 
eina nótt, þá ljet hann drepa hana. Fór svo fram um hríð. 
Ráðgjafi konungs átti dætur tvær; þær hjetu Dinarsade og 
Sheherasade. Sheherasade var vitur mjög og fróð í 
sögum; hún beiddist þess af föður sínum, að mega giptast kon- 
ungi, og kvaðst vilja reyna, ef hún mætti koma huga hans til 
að snúast frá illvirkjum. Ljet ráðgjafinn það eptir nauðugur. þá 
fór Sheherasade, og er hún var komin í rekkju með kon- 
ungi, hóf hún frásögu, og var eigi búin, þá er daga tók. En 
konungi fannst svo mikið um, að hann ljet hana halda áfram 
sögunum, og gekk svo þúsund og eina nótt; en svo lauk, að 
Sheherasade snjeri konungi og reiði hans í mildi. 

Ekki ber mönnum saman um, hvar sögusafn þetta sje ritað 
Í fyrstu; sumir segja á Indlandi, sumir á Egiptalandi, 
sumir í Persíu. Ekki þykir heldur víst, að allar sögurnar sjeu 
Jafngamlar, og það eru þær án efa ekki; en sagt er, að þeim hafi 
Verið safnað á arabiska tungu á ríkisárum Al Mansúrs kalífa. 


Flestar sögur í þúsund og einni nótt lýsa dæmalausu hug- 
myndaflugi og sjálfráðu ímyndunarafli, sem ekki hirðir um neinn 
tíma nje nokkurt rúm. Glaðværð og findni eru samanblandaðar 
og samanofnar við harm og sorg, og víða kemur þar fram djúp- 
sær þekking og háleit skoðun á mannlífinu. Framsetningin er 
einföld, hversu mikil, sem hugmyndadýrðin kann að vera. Að venju 
Múham eð s-játenda er guð og trú opt nefnd í sögum þessum. 

Harún Raskíð var abbasídiskur kalífi í Bagdað (í 
Mesópótamíu), frá 786 til 809 eptir Krists burð; hann var 
ágætur stjórnari, ríkti í friði og efldi heill þegna sinna. Kalífar 
(eiginlega á arabisku: Khalifet Resul Allah o: sá, sem 
er í stað sendiboða drottins) kölluðust þeir, sem Múhameð 
fól á hendur stjórn á Ar abíu, á meðan hann var sjálfur í leið- 
angri. þessu tignarnafni hjeldu síðan þeir, er fylgdu á eptir 
Múham eð í ríkisforráðum á Arabíu, og ríktu í Bagdað. 
Harún Raskíð er opt nefndur í þúsund og einni nótt. 

Þessi útlegging er gjörð eptir danskri bók, sem aptur er tekin 
úr þjóðverskri útleggingu eptir H offm ann, en sem þó er nokk- 
uð breytt. „Parisade“ er lögð orðrjett út eptir Weils 
þjóðversku útleggingu, sem er ein hin bezta og fullkomnasta þeirra, 
er til eru af þúsund og einni nótt; og mun þaðan verða tekið 
fleira, ef þessi bæklingur fær góðar viðtökur, sem vjer og von- 
um, þá mun jeg og leitast við, að lýsa betur skáldskap austur- 
landa, en hjer er gjört, því að hann er lítt kunnur hjer á landi. 

Jeg þykist ekki þurfa að fara neinum orðum um það, hvort 
sögurnar í þúsund og einni nótt sjeu sannar, eða ekki. En hitt 
vildi jeg heldur drepa á, að skáldskapurinn ekki þarf að. vera 
sannleikur, það er að skilja þannig, að hlutirnir, sem hann lýsir, 
hafi verið til eðA geti verið til í því formi sem þeir eru fram settir 
í; heldur þurfa einungis hin skáldlegu efni að standa í vissu hlut- 
falli við það sem vjer þekkjum úr hinu verulega lífi, því þaðan 
tökum vjer, hvort sem er, öll dæmi og allar líkingar og allar þær 
hugmyndir, sem koma fram í skáldskapnum, hverjar sem þær eru. 

Að endingu get jeg þess, að jeg nenni ekki að tala um málið 
á útleggingu þessari; og jeg nenni ekki að afsaka mig um það 
efni; og jeg nenni ekki að geta um prentvillur, sem inn hafa skot- 
ist; og jeg nenni ekki að biðja lesendurna fyrirgefningar á þeim. 

Skrifað í Reykjavík, 1. ágúst 1852. 


B. Gröndal. 








Borgin sokkna. 


Þa er mælt, að í fornöld hafi verið fiskimaður 
nokkur, er bjó í kofa einum, er hann átti, ekki langt 
frá borg einni mikilli, er lá við sjó fram. Var fiski- 
maðurinn kvæntur, og átti fjölda barna; en svo var 
hann fátækur, að hann opt og tíðum eigi vissi, á 
hvern hátt hann skyldi leita viðurværis sjer og sín- 
um, og varð hann að hafa ofan af fyrir sjer með 
þeim hlutum, er hann fjekk fyrir vinnu sína á 
hverjum degi. En hann trúði á drottinn með örugg- 
um hug, og treysti því, að sá hinn sami, er fæðir 
fugla himins, ekki mundi setja sig hjá; var fiski- 
maðurinn ráðvandur, og lifði í ótta drottins, en þótt 
hann væri öreigi. 

Einhvern morgun klæddist hann hljóðlega, eins 
og vandi hans var til, svo að börnin ekki vöknuðu; 
tók hann net sitt, og gekk til sjávar; tunglsskin 
var bjart, og fyrsti morgunbjarminn farinn að sjást í 
austri. Las hann þá bæn sína, og fleygði út netinu; 
en það þyngðist brátt, og hjelt hann nú, sem 
von var, að fiskur væri í hverjum möskva. En sem 
hann dró netið á land, þá var það asnahræ, er flækat 


„1 


2 Borgin sokkna. 


hafði í netinu. Gramdist manninum nú eigi alllítið 
þessi. óheppni, og fleygði hann hræinu á sandinn, en 
greiddi úr netinu, og bætti það; síðan fleygði hann 
því út aptur. Varð það þá þungt mjög, en fiskirnað- 
urinn varð feginn, og vonaðist nú eptir góðri veiði; 
en í netinu var þá körf ein mikil, og öll þakin leiri 
og leðju. Tók hann nú að verða óttasleginn, og 
minntist þess með sjer,að hann fyrrum hefði strengt 
þess heit, að fleygja neti sínu aldrei optar út, en 
fjórum sinnum á degi hverjum; en nú þótti honum 
eigi horfa fiskivænlega þenna! dag. Tók hann nú 
körfina úr netinu, hreinsaði það, og fleygði því út í 
þriðja sinni; en þá þyngdist það svo mjög, að hon- 
um þótti, sem sá dráttur væri þyngri en báðir hinir 
fyrri til samans, og lá við sjálft, að hann eigi fengi 
dregið netið að landi. En í stað fiska var eirketill 
mikill í netinu, og datt honum þá í hug, að hann 
mundi þó að minnsta kosti geta selt hann í borg- 
inni, og að svo mætti vel verða, að hann hlyti meira 
fje fyrir þetta, en þótt hann hefði fiska dregið. 
Vafði hann nú net sitt saman, og ætlaði heim. 
Meðan þessu fór fram, var dagur runninn á lopt, 
og varð þá fiskimaðurinn þess var, að ketillinn var 
innsiglaður með blýlás. Og er hann fór að reyna að 
lopta katlinum, þá var hann svo þungur, að hann ör- 
vænti um, að koma honum á burtu, langaði hann og 
til að fá að sjá, hvað í katlinum væri. Tók hann 
nú kníf, og losaði blýlásinn frá; en er ketillinn var 
opinn, velti maðurinn honum til og frá, en ekkert 
var að finna í honum, og virtist hann vera altómur. 
Furðaðist fiskimaðurinn yfir þessum hlut, og fjekk 
eigi skilning um slíkt; ljet hann ketilinn kyrrann, 08 


Borgin sokkna. 3 


fór að hugsa um þenna atburð. En undrun hans 
Jókst eigi alllítið, er hann sá, að gufu nokkura dimma 
lagði upp úr katlinum, og jókst sú gufa, og varð að 
þoku mikilli, er huldi haf sem land, og dró myrkva 
á sólu. Eptir að gufan var öll komin upp úr katl- 
inum, tók þokan að dragast saman og þjettast, og 
varð loks að stórvaxinni mannsmynd, er var meiri 
að vexti, en hið mesta tröll. Sá hrópaði: mikli Salð- 
mon, eg hefi þegið nóga hegningu, fyrirgef mjer; 
eg mun hlýðnast boðum þínum. Undraðist fiskimað- 
inn þenna hlut, og lá við sjálft, að hann yrði hrædd- 
ur við þokutröllið. En hann hugsaði með sjer, að 
þar eð hann Kefði frelsað anda þenna af díblissunni, 
þá mundi hann eigi vinna sjer mein; mælti hann 
þá: mikla vera, hví hrópar þú á Salómon, sem fyrir 
löngu er dáinn, og kominn til feðra sinna, og sem 
hverki mun gjöra þjer gott nje illt? Leit andinn þá 
á fiskimanninn með drembilegum svip, og mælti — 
en rödd hans dundi, sem þrumugnýr —: mannskepna, 
sagði hann, hvað segir þú við mig? Óttastú mig, 
og mæl af bljúgum hug, því að eg er máttugur andi. 
Við þessa geysi - rödd skaut fiskimanninum skelk í 
bringu; en samt missti hann eigi hug sinn, heldur 
mælti hann djarflega: hvort sem þú! ert andi, eða 
Maður, þá muntu eigi vinna mjer; mein; seg mjer, 
hvernig á þjer stendur. Andinn svaraði: maður, þú 
hlýtur að deyja, því að þann eið hefi eg svarið, að 
þú ekki skulir komast lífs af úr valdi mínu. En 
ég mun veita þjer þá náðargjöf, að velja þjer dauða 
á hvern þann hátt, er þú girnist. En til þess, að þú 
skiljir það, að eg má eigi öðru fram fara, þá heyr þú 
Sögu mína. Sjá, eg er einn þeirra, er óhlýðnuðust 


1 


4 Borgin sokkna. 


drottni, og eigi vildu kannast við herra sinn. En 
drottinn útbjó Salómon, svo að hann varð voldugri 
oss, og yfirsterkari. Sendi Salómon þjóna sína á 
móti mjer, og varð eg sigraður af Ássaf, Barakías 
syni, en hann leiddi mig að fótskör hásætis þess, er 
Salómon sat á í veldi sínu og dýrð. Lofaði Salo- 
mon mjer fyrirgefningu á afbroti mínu, ef eg kann- 
aðist við ríki drottins. En um þær mundir var hug- 
arríki mitt svo ákaft og grimmt, að eg svaraði af 
mikilli reiði, og kvaðst engum mundi hlýðnast, nema 
sjálfum mjer. Var þá lokið þolinmæði Salómons, 
ljet hann sækja eirketil þenna, rak mig þar inn, og 
lokaði með hinu helga innsigli, er vjer eigi fáum 
leyst. Ljet hann síðan fleygja mjer í sjávardjúp; 
en eg vonaðist eigi eptir, að líta framar bjartan dag. 

En sem eg var kominn niður á sjávarbotn, 
greip mig iðran mikil út af því, sem eg hafði gjört; 
en það var um seinan. Þá hjet eg því, að ef nokk- 
ur innan hundrað ára leysti mig úr díblissunni, þá 
skyldi eg veita þeim manni mikla nægt auðæfa, bæði 
hjer og annars heims; beið eg nú lausnar minnar. 
En öldin leið, og forlögin voru óraskanleg. Lofaði 
eg þá, fyrir næstu öld, að eg skyldi veita frelsara 
mínum allan auð jarðríkis; en sú öld leið, og ekk- 
ert breyttist um hagi mína. Í þriðja sinni lofaði eg 
því, að veita frelsara mínum konungs tign, og þar 
með þrjár óskir dag hvern, og vernda hann æfin- 
lega; en hin þriðja öld leið, og enginn bjargaði 
mjer. Þá fylltist hjarta mitt gremju og reiði; og eg 
sór við herskara himinsins, og við konung andanna, 
að deyða sjer hvern þann, er yrði svo ógæfusamur, 
að leysa mig. Maður, þú hlýtur að deyja. 


Borgin sokkna. 5 


Þannig mælti hann; en fiskimaðurinn sá, að 
engrar hjálpar var að vænta, nema ef honum tækist, 
að gjöra andanum einhvern grikk. Hann hugsaði 
til konu sinnar og barna, sem án hans voru bjargar- 
laus, og datt honum nú ráð í hug, en þótt hann væri 
hræddur. Hann mælti við andann: þú hinn mikli 
og voldugi andi, örlögum sínum fær enginn breytt; 
en eg særi þig við drottinn, þann hinn alvalda, að 
þú segir mjer einn hlut, áður en eg dey. En er 
andinn heyrði nafn drottins, þá bliknaði hann og 
skelfdist; en hann mátti eigi standast þá særingu, 
og bauð hann fiskimanninum að tala. Hann mælti 
þá: því fæ eg aldrei trúað, að líkami þinn hafi ver- 
ið í katli þessum, og hefir þú farið með ósannindi; 
eður er ekki svo? Nei, mælti andinn, eg hefi talað 
satt. En fiskimaðurinn ljezt eigi trúa honum, og 
kallaði í sífellu, að hann færi með lygar, þar til er 
andinn reiddist loksins, og drundi: fyrst að trúar- 
leysi þitt er svo mikið, og þú enn efast um mátt 
minn, þá mun eg láta þig sjá, að eg kemst fyrir 
í katli þessum. En þetta var einmitt það, sem fiski- 
Maður vildi, því hann var slóttugur vel, og hugsaði 
nú með sjálfum sjer, að nú skyldi hann ekki sleppa, 
andinn. Gjörðist andinn nú að þoku, og dreifðist út 
yfir sjóinn og landið; en loksins hvarf öll þokan 
hægt og hægt ofan um ketilsopið; en andinn kallaði 
út úr katlinum: trúir þú mjer nú, hinn trúarlausi? 
- Já, sagði fiskimaðurinn, og ljet lokið sem skjótast 
yfir ketilinn, en setti innsigli Salómons fyrir; mælti 
hann þá af mikilli gleði: sjá þú, mannaeyðir, nú 
hefi eg snarað þig, og skaltu nú aptur í sjávardjúp; 
en eg mun segja öllum mönnum, hver þú sjert, svo 


6 Borgin sokkna. 


að enginn opni ketil þenna, og sleppi þjer út. Hló 
hann nú að andanum, og gladdist yfir því, hve lag- 
lega hann fjekk á hann leikið. En andinn gjörði 
allt sitt til að brjóta lokið af katlinum, en innsigli 
Salómons var sterkara enn svo, að það ljeti undan. 
Tók hann þá að fara bónarveg að fiskimanninum, 
og lofaði öllu fögru, ef hann leysti sig. Vildi fiski- 
maðurinn í fyrstu eigi heyra neitt um þann hlut, en 
ávítaði andann harðlega, og var ekki á því, að stofna 
sjer í hættu að nýju. Tók hann nú ketilinn, og ætl- 
aði að fleygja honum í sjóinn, en þá mælti andinn: 
maður, eg særi þig við guð, sem er æðstur allra 
anda, að eg skal veita þjer mikið fje, og ekki vinna 
þjer mein, ef þú lætur mig lausan; þú veizt, að and- 
arnir aldrei hafa rofið slíkan eið. En fiskimaðurinn 
hugsaði til konu sinnar og barna, og gekk að þess- 
um kostum. 

Hann setti ketilinn aptur niður, og kvaðst 
með þessum kostum mundi gefa honum lausn; því 
að það vissi hann, að andinn mátti eigi rjúfa 
þenna eið, nema hann hlyti æfinlega fyrirdæmingu 
af. "Tók hann þá lásinn frá, en þokan gufaði út, og 
andinn kom fram, og þakkaði fiskimanninum lausn 
sína. Tók hann síðan ketilinn, er hafði ollað hon- 
um kvalræðis og eymda, og fleygði honum langt út á 
sjó, svo að hann sæist ekki framar. 

Síðan bauð hann fiskimanninum að fylgja sjer 
eptir, og hirða net sitt; gengu þeir nú fram hjá borg- 
inni, og þá yfir fjall eitt mikið; þá fóru þeir um 
völlu nokkura, unz þeir loksins komu að vatni einu, 
er lá á milli fjögra hálsa; þar námu þeir staðar. 
Undraðist fiskimaðurinn stórlega, hve djúpt vatnið 


Borgin sokkna. ef 


var; en svo var það tært, að í botn mátti hvervetna 
Sjá; en það furðaði hann enn framar, að á vatnsbotn- 
inum var borg mikil, og mátti vel sjá hús og stræti, 
turna, musteri og borgarveggina. Innanum bygging- 
ar þessar sveimaði ógrynni fiska, og sýndust þeir 
fara út og inn um glugga og dyr; var það að sjá, 
sem þeir reyndar ættu heima í borg þessari. Fiski- 
maðurinn tók eptir því, að fiskarnir áttu sjer fjóra 
liti: sumir voru snjóhvítir, sumir rauðir, sumir bláir, 
en aðrir voru gulir að lit. 

Þegar hann var kominn til sjálfs sín, eptir undr- 
un þá, sem yfir hann kom, mælti andinn við hann: 
hjer skaltú á hverjum degi fleygja út neti þínu; en 
ekki optar, en einu sinni á dag; ella verður það þín 
ógæfa. Á hverjum degi muntú draga fjóra fiska, sinn 
með hverjum lit; skaltu færa keisara þá, og mun 
hann gefa þjer meira fje, en þú á allri æfi þinni 
hefur sjeð. Að svo mæltu stje andinn á jörðuna, og 
sökk þar sem hann var kominn. Enn fiskimaðurinn 
lagði net sitt, og að vörmu spori komu fjórir fiskar 
í möskvana; dró hann upp netið, fór til borgarinnar 
og til keisarans, og mælti: herra keisari, eg færi 
yður fjóra fiska, sem eg aldrei hefi slíka sjeð, og 
skal enginn annar fá þá, en þjer, herra. Þótti keis- 
ara eigi alllítið koma til fiskanna, því að þeir voru 
bæði miklir og fagrir; ljet hann þegar sækja ráðgjafa 
sinn, og fjekk honum þá í hendur, og bauð, að fá 
þá eldamanni, að þeir yrðu matreiddir, svo sem bezt 
Yrði. Ljet keisari síðan telja fiskimanninum fjögur 
hundruð gullpeninga, og bauð honum, að færa þang- 
að alla þá fiska, er hann drægi. Varð fiskimaðurinn 
nú glaður mjög, og lá við sjálft, að honum fynndist 


8 Borgin sokkna. 


allur atburður þessi vera draumur einn, því þaðan í 
frá var honum borgið með fje. Sagði hann konu 
sinni frá öllu, er hann kom heim, og var nú gleði 
mikil í kotinu. En það er af fiskunum að segja, að 
ráðgjafinn fór með þá til matarsveinsins, og bauð 
honum, að búa til af þeim gómsætan rjett handa 
keisaranum. Tók matarsveinninn við fiskunum, 
hreinsaði þá, og lagði þá á steikarapönnu yfir glæð- 
ur, Þegar þeir voru stiknaðir öðru megin, snjeri 
hann þeim við, svo að þeir yrðu eins báðu megin; 
en allt í einu klofnaði hússveggurinn í sundur, og kona 
gekk fram, og inn í eldhúsið; var hún fögur að sjá, 
og ríkulega búin að klæðum, og hjelt á sprota í hendi. 
Gaf hún sig ekki að matarsveininum, en gekk að 
eldstónni, snerti fiskana með sprotanum, og mælti 
hátt: 
heyrið, fiskar úr mínum mar, 
munið, hvað yður beðið var; 
rísið þjer upp, og orðin mín 
uppfyllið þjer, unz báran dvín. 
En allir fiskarnir teygðu upp höfuðin, og sögðu í 
einu hljóði: 
ekki vjer gleymum; 
en allt af munum 
skyldur vorar, 
skjaldmeyjan friða; 
og síðan lögðu þeir höfuðin niður aptur. En konan 
tók steikarapönnuna, og velti öllu við, svo að fisk- 
arnir fjellu niður í eldinn, en sjálf gekk hún út um 
vegginn, og var þegar horfin. Varð matarsveinninn 
frá sjer numinn, og skildi ekki þenna hlut; en sem 
hann ætlaði að taka fiskana af eldinum, þá voru þeir 


Borgin sokkna. í 9 


brunnir að kolum, og orðnir óæti. Varð hann nú 
hræddur mjög, og óttaðist reiði keisara. Strax eptir 
þetta kom ráðgjafinn, og sagði matarsveinninn hon- 
um upp alla sögu; varð ráðgjafinn þá líka hissa, en 
huggaði sveininn, og kvaðst mundi fullnægja keis- 
ara. Sendi hann nú eptir fiskimanninum, og heimtaði 
af honum fjóra aðra fiska. En fiskimaður skoraðist 
undan; sagði hann, að langt væri til vatnsins, og 
bráðum tæki að dimma. Vildi hann eigi hlýða ráð- 
gjafanum, því að orð andans voru ekki liðin honum 
úr minni, en hann lofaði, að koma með fjóra fiska 
daginn eptir; varð ráðgjafinn að láta sjer það líka. 
Efndi og fiskimaðurinn heit sitt, því að fyrir sólar- 
uppkomu kom hann með fiskana, fjekk ráðgjafanum 
þá, og hlaut fjögur hundruð gullpeninga; fór hann 
við það heim, og var ánægður. En ráðgjafinn lok- 
aði sig, ásamt matarsveininum, inni í eldahúsinu, og 
fór matarsveinninn með fiskana á sama hátt og fyr. 
En er þeir voru stiknaðir öðru megin, snjeri hann 
þeim við; þá klofnaði veggurinn, konan gekk inn, 
og mælti eins og fyr: 
heyrið, fiskar úr mínum mar, 
munið, hvað yður boðið var; 
rísið þjer upp, og orðin min 
uppfyllið þjer, ung báran dvín. 
En fiskarnir teygðu upp höfuðin, og sögðu í einu 
hljóði: 
ekki vjer gleymum; 
en allt af munum 
skyldur vorar, 
skjaldmeyjan fríða. 
Snjeri konan þá öllu við, svo að fiskarnir fóru í eld- 


10 Borgin sokkna. - 


inn, brunnu upp, og urðu þannig að engu. Hafði 
ráðgjafinn nú sjeð allt þetta sjálfur, og var hann 
lengi orðlaus af undrun. Loksins mælti hann: þenna 
hlut megum við eigi dylja fyrir keisaranum, því að 
atburður þessi er næsta merkilegur, og mun eg segja 
honum frá þessu; ella mun hann hegna báðum okk- 
ur með dauða. Gekk hann nú skjótlega til keisar- 
ans, og sagði honum, hvað gjörzt hefði. En keis- 
ari trúði eigi, og sagði ráðgjafann fara með ósann- 
indi. En ráðgjafinn lagði höfuð sitt að veði fyrir 
því, að hann hefði satt að mæla, og trúði keisari 
honum þá; vildi hann nú sjálfur sjá atburð þenna. 

Daginn eptir kom fiskimaðurinn með veiði sína; 
tók keisari nú sjálfur við, og gaf fiskimanni fjögur 
hundruð gullpeninga.  Ljet hann nú búast fyrir í 
stofu einni, og gjöra eldstó; voru fiskarnir lagðir yfir 
glæðurnar, eins og matarsveinninn hafði áður gjört; 
síðan snjeri hann þeim við.  Brast þá veggurinn í 
sundur með dynkjum og braki; en í það sinn kom 
ekki konan fagra, heldur maður nokkur mikill vexti 
og svartur á hörund, og illilegur ásýndum. Leit 
hann drembilega og reiðuglega til keisara, gekk að 
eldinum, og snerti fiskana með sprota þeim, er hann 
hjelt á, og mælti með ljótri röddu: fiskar, gjörið 
skyldu yðar. En fiskarnir teygðu upp höfuðin, og 
sögðu: vjer munum gjöra hana. Velti hinn illi- 
legi maður þá öllu við, og fór á burtu, en fiskarnir 
brunnu. í 

Keisarinn var maður djarfur og hugprúður, og 
stjórnaði ríki sínu viturlega. Hann varð ekki stór- 
lega frá sjer numinn af þessari sjón, en sagði við 
ráðgjafann: Þessi hlutur virðist mjer eigi vera með 


Borgin sokkna. 11 


náttúrlegu móti, og mun þetta standa í einhvurju 
Sjerlegu sambandi við fiskimanninn; kallið hann fyrir 
mig. Gekk ráðgjafinn þegar á burtu, og kom von- 
um bráðara með fiskimanninn. #Frjetti keisari hann 
nú um þenna hlut, og undraðist, er hann heyrði tal- 
að um vatn það, er enginn vissi af fyr. Bauð hann 
nú mörgum mönnum upp til ferðar nokkurrar, er 
hann kvaðst ætla að fara; en sjálfur vopnaðist hann, 
og stje á hest, en fiskimaðurinn fylgdi þeim. Lá 
vegurinn nú, eins og fyr, yfir fjallið mikla, og eptir 
völlunum; komu þeir loks að vatninu, og sá nú keis- 
ari staðinn undir vatninu niðri, og fiskana, er áttu 
sjer fjóra liti. —Ljet hann nú reisa tjöld, og bauð 
mönnum sínum að búast við nokkurri dvöl; því að hann 
hafði fastlega með sjer ráðið, að hætta eigi við svo 
búið; heldur vildi hann leysa þær hinar myrku ráð- 
gátur, er fyrir hann lögðust. Og á hvern hátt gat 
Vatnið verið þangað komið, ekki lengra en tvær miíl- 
ur frá borginni? Því áður var það þar ekki, og 
enginn hafði sjeð það, eður heyrt þess getið. Fór 
fiskimaðurinn heim til sín frá keisara, með stórgjöf- 
um; og sá hann, að menn hlýddu boði keisarans, 
er reist voru mörg hundruð tjalda á vatnsbakkanum, 
með ljómandi litum og blaktandi fánum. 

Þegar nótt var komin, kallaði keisarinn ráðgjaf- 
ann fyrir sig, og mælti: ráðgjafi, eg hefi engan frið, 
Íyr en eg fæ skilið þenna leyndardóm, er oss hefir 
birzt á undarlegan hátt. Vil eg því með dögun fara 
úr tjaldi mínu, og fara gangandi yfir einn þessara 
hinna fjögra hálsa, og kem eg eigi aptur, fyr en 
mjer er allt ljóst orðið; en það vil eg eigi, að menn 
Mínir fái að vita af brottför minni; skulu þeir því 


12 Borgin sokkna. 


allir bíða, og ekki fara til borgar vorrar, eður úr 
tjaldstaðnum. Hver sá, er eigi hlýðnast þessu boði 
mínu, skal deyja. Skaltú segja þjónum mínum á 
morgun, að mjer sje óglatt, og muni eg eigi ganga 
úr tjaldi; og svo skal vera hvern þann dag, er eg 
eigi kem aptur. En ráðgjafinn fleygði sjer fyrir fæt- 
ur keisarans, og grátbændi hann um, að stofna sjer 
ekki í slíka hættu, því að hann hafði ást mikla á 
herra sínum. En keisari ljet eigi af ætlan sinni; 
klæddist hann dularbúningi, gyrti sig sverði, og er 
dagur ljómaði, lagði hann á stað með öruggum og 
óhræddum hug. Gekk hann nú yfir einhvern háls- 
anna, er lágu umhverfis vatnslegið, og leit hann þá 
aptur völlu mikla. Þá gekk hann lengi eptir völl- 
unum, unz hann að miðjum degi eygði höll mikla í 
fjarska, og hvatti hann þá sporið, því hann vonaðist 
eptir að geta hvílt sig þar, en þótt hann þar eigi 
mundi fá meiri skilning um þá hluti, er hann vildi 
vita. Og er hann var þangað kominn, leizt honum 
höll þessi hin fegursta bygging, er hann hefði sjeð. 
Voru veggirnir af svörtum marmarasteini, og skyggnd- 
ir, en þakið var allt af silfri. Fann hann hurð eina 
á klofa, og barði að dyrum; því að það hjelt hann, að 
þjónn nokkur mundi koma, og leiða sig til eiganda 
þessarar hinnar dýrðlegu hallar. En höggin deyðu 
í fjarska, og var eigi komið til dyra; barði hann þá 
enn fastara, en það kom fyrir ekki. Tók keisara þá 
að detta í hug, hvort salurinn væri með öllu óbyggð- 
ur, og hrópaði hann síðan með hárri röddu: er hjer 
enginn maður, sá er geti hresst móðan vegfaranda ? 
Hann beið svars, en allt var hljótt, sem í gröfum 
dauðra manna. Leiddist honum loksins að bíða, 08 


Borgin sokkna. 13 


dró hann sverðið úr sliðranum, og gekk inn um dyrn- 
ar, og inn Í höllina; en skóhljóðið dundi í hinum 
breiðu göngum, er hann gekk um; og gekk hann um 
allt, og sá engan mann. Opnaði hann hverjar dyr 
af öðrum, og sá dýrðleg og háreist herbergi, og sali 
Íagra. Þá kom hann inn í sal einn mikinn, er var 
fegri en allir hinir; var í miðju hans vatnslaug, og 
í miðri lauginni fjögur ljón af eiri, er gusu fjórum 
vatnsbunum allt í salsrjáfrið upp, og mynduðu fagr- 
an vatnsstaf. En umhverfis voru legubekkir með 
ábreiðum af silki, dýrðlega ofnum með gulli og silfri. 
Hinir háu gluggar myrkvuðust af bylgjandi blæjum, 
og var salurinn svo fagur og svalur, að keisari lagð- 
ist á legubekk einn, til að njóta nokkurrar hvíldar. 
Meðan hann var að furða sig á, hve fagurlega 
salir þessir væru skrýddir, en þótt engin lifandi vera 
ætti þar aðsetur, heyrði hann eitthvert kveinandi 
hljóð. Hlustaði hann nú eptir hljóðinu svo vel sem 
honum var unnt; og heyrði hann, að hljóðið kom úr 
einhverju af þeim herbergjum, er lágu fast við sal- 
inn; gekk hann nú á hljóðið, og fann leynidyr nokkr- 
ar. Mann opnaði, og kom inn í herbergi; er hann 
eigi hafði áður sjeð. Var í herberginu konungsstóll 
af svörtum marmarasteini, en á stólnum sat ungur 
Maður, forkunnar fagur. Hafði hann á höfði sjer kór- 
ónu af gulli, og setta gimsteinum; á herðum hans 
Var purpuraskikkja, en sprota hafði hann í hægri 
hendi. Kvaddi keisari hinn unga mann virðulega, 
en hann hneigði sig fyrir keisara, og reis ekki upp; 
Sat hann kyrr á hásætinu, og mælti: ókunni maður, 
hver sem þú ert, undrastú eigi, þó að eg ekki rísi upp, 
til að kveðja þig; gakk hingað, og sjá! Að því mæltu 


14 Borgin sokkna. 


fletti hann skikkjunni frá sjer; en keisarinn varð 
óttasleginn, og undraðist, því að hinn ungi maður var 
eigi hold og blóð, sem aðrir menn, nema að mjöðm- 
um niður; en þar fyrir neðan var líkami hans af 
svörtum marmarasteini, eins og úthöggvið líkneski. 
Og er keisarinn hafði litið þessa hina skelfilegu sjón, 
huldi hinn ungi maður ásjónu sína, og felldi harm- 
sollin tár. Leið stund nokkur, áður keisarinn áttaði 
sig; en loksins gekk hann til hins unga manns, faðm- 
aði hann og grjet, og beiddist, að hann segði sjer 
af ógæfu sinni; spyr eg þig ekki af forvitni, mælti 
hann, en eg er fús á, og búinn til, að ljetta hörmum 
þínum, ef að það má verða með mætti og sverði dauð- 
legs manns. En er hinn ungi ungi maður heyrði 
þetta, hætti hann að gráta, og bráði nokkuð af hon- 
um; hann mælti: ókunni maður, eg skal segja þjer 
frá öllu, jafnvel þó að það rifji upp harma mína, og 
rífi upp þau sár, sem ekki eru grædd, muntú fá að 
heyra undarlega hluti. Sagði hann þá keisara eptir- 
fylgjandi sögu: 

Faðir minn hjet Mamúð, og ríkti yfir ríki því, 
sem kallað er ríki hinna fjögra svörtu eyja. Ljet 
hann fræða mig í öllum þeim hlutum, er títt var, að 
menn kynnu, og hlaut eg að læra allt það, sem 
meistari minn kunni; en hann var vitrastur maður á 
mínu landi. Kom egtil ríkis eptir dauða föður míns, 
og unni þjóðin mjer hugástum, því að eg stjórnaði 
mildilega, og bældi niður grimmd og sjálfræði. Sú 
var og ósk mín, að enginn grimmur og illur harð- 
stjóri skyldi koma til ríkis eptir mig, og eyða öllu 
hinu góða, er eg hafði gjört; gekk eg því að eiga 
eina af frændkonum mínum, er mjer ætið hafði litist 





Borgin sokkna. 15 


vel á, og sem var góð og mild af hug. Með henni 
lifði eg farsællega í 5 ár, og hafði eigi ástæðu til að 
iðrast þess kvonfangs. En þá hlaut eg, til ógæfu 
minnar, að fara ferð, er eg þurfti hálft ár til. 
Meðan eg var á burtu, kom gamall maður og 
virðulegur að sjá, til hallar minnar; ljet hann vísa 
sjer til drottningar, og kvaðst vera frændi hennar; 
sagðist hann vilja sækja hana heim í ríki hennar. 
Tók drottning honum vel, og leið eigi á löngu, áður 
hún unni honum mikils; því að hún hjelt hann vera 
góðan mann og ágætan, þar eð hann ljezt vera ljúf- 
menni hið mesta og fullkominn í dyggðum. En hann 
Var raunar töframaður hinn versti, er vildi ráða mig 
frá ríkjum; enda hafði hann og notað tímann allkæn- 
lega, er eg var ekki heima, og gat því ekki að gjört. 
Bar þá svo við einhvern dag, að drottningu langaði 
til að vita, hvar eg væri, og hvort mjer gengi vel 
ferðin. Gekk töframaður þá á burtu, en kom aptur að 
Vörmu spori, með töfraskuggsjá, er sýndi mönnum 
allt það, er menn vildu sjá; beiddi hann nú drottn- 
ingu, að nefna það, er hún vildi sjá í skuggsjánni. 
En drottning hikaði sjer ekki, þar sem hana grunaði 
eigi hið minnsta; hlýddi skuggsjáin orðum hennar, 
og sýndi henni mig, þarsem eg hleypti á fríðum fáki 
um fagra völlu, og var glaður og ánægður að sjá. 
Varð drottning fegin mjög, og vildi sjá enn meira; 
og þar kom um síðir, að henni þótti svo mikið til 
Skuggsjár þessarar koma, að hún vildi kaupa hana 
að töframanninam. En þannig hafði hann náð ætlan 
Sinni, og mælti hann þá: drottning, skuggsjá þessa 
Má eg eigi selja þjer, því þó að eg fargaði henni, 
Þá mundi hún hverfa til mín aptur, enda þó þú læstir 


16 Borgin sokkna. 


hana niður, eður geymdir hana í lokuðu virki; en á 
því áttú ráð sjálf, hvort þú vilt búa til slíka skugg- 
sjá, sem þessi er; skal eg kenna þjer þær listir, er 
til þess þurfa.  Ljet drottning sjer þetta vel líka, 
og gjörðist töframaðurinn nú kennari hennar; lærði 
hann henni allskonar vjelar og töfra- listir, og veitti 
henni jafn mikinn mátt, og sjálfur hafði hann; en 
hitt leyndist drottningu, að upp frá þeirri stundu 
virtust henni allir hlutir auðvirðilegir og viðbjóðsleg- 
ir, nema þeir væri töfravjelar einar. Kom svo um 
síðir, að skap hennar breyttist; því hóglyndi hennar 
gjörðist frekja ein, og gæzka hennar varð að illsku; 
og þar sem hún hafði áður verið mild og ástrík kona, 
þá gjörðist hún nú ráðrík og harðúðug, sem flagð. 
Þegar eg var kominn heim, var allt um seinan, og 
leið ekki á löngu, áður eg sæi glögglega, að öll sú 
ást, er drottningin hafði áður til mín borið, var upp- 
rætt úr hjarta hennar; því að hún mátti eigi líta mig 
augum, nema með reiði og viðbjóði. Gramdist mjer 
þetta mjög, og sá eg það brátt, að töframaðurinn 
olli því öllu. 

Einhvern dag ljet eg kalla drottningu fyrir mig, 
og kom hún þegar, og var þungbúin að sjá; en eg 
gekk á móti henni, og bað hana með mörgum fögr- 
um orðum og innilegum, að hún ljeti hinn illa mann 
frá sjer fara, því að hann væri orsök til þess, að eg 
hefði misst ástar hennar. En orð mín komu fyrir 
ekki, og ljet hún ekkert á sjer festa, sá eg brátt, að 
eigi tjáði að fara bónarveg; fór eg þá að henni 
mörgum hörðum orðum, og hótaði henni dauða, ef 
hún eigi hlýðnaðist boði mínu. Var þá sem hún 
hræddist, og lofaði hún þá öllu fögru, og sýndist 


Borgin sokkna. 17 


verða auðsveip og hlýðin. Sá eg nú töframanninn 
ekki lengur, og þóttist eg hafa unnið sigur. Ein- 
hverju sinni, að álíðanda degi, lagðist eg á legubekk 
einn, til að blunda, og bauð tveim þjónum að halda 
flugunum frá mjer með veifum. „Að stundu liðinni 
heyrði eg, að þjónarnir tóku til að ræða saman; því 
þeir hafa að líkindum haldið, að eg svæfi. Sagði 
þá annar hljóðlega: ef konungur vor vissi, hvernig 
drottning svíkur hann! á hverju kvöldi gefur hún 
honum svefndrykk, svo að hann ekki vaknar fyr, en 
Morguninn eptir; en hún rís upp úr rekkjunni, og 
gengur að laufskála einum, þar sem hún hefir falið 
töframanninn, og lætur hún hann kenna sjer illar 
töfraveljar. Þá mælti hinn: já, satt segir þú, en 
hver heldur þú, að muni voga sjer til, að segja kon- 
ungi frá slíku athæfi; þeim mundi drottning refsa 
harðlega. Þögnuðu þjónarnir síðan, en eg varð með 
öllu frá mjer numinn af ótta, út af þessari óvæntu 
fregn; en eg lá kyrr, og ljet, sem eg einkis hefði var 
Orðið.  Ljet eg síðan, að nokkurri stundu liðinni, 
Sem eg vaknaði, og ljet þjónana ganga á burtu. 
Var eg þá í svo reiðu skapi, að eg ásetti mjer fast- 
lega, að vega töframanninn, en setja drottningu í 
díblissu svo djúpa, að hún eigi framar sæi stjörnu- 
ljós eður sólarljóma. 

Ljet eg nú ekkert bera á þessu áformi mínu, 
og beið eg, þar til er nótt var komin. Þá gekk 
€g inn í svefnherbergi mitt, til hvílu. Kom þá 
drottning, eins og vandi hennar var til, og færði 
Mjer kvölddrykk minn; var hún hýr í bragði, og 
Skoraði á mig að drekka. Tók eg við bikarnum, og 
Setti á munn mjer, til þess að gabba hana; en reyndar 


2 


18 Borgin sokkna. 


hellti eg drykknum niður hjá mjer; fjekk eg drottn- 
ingu síðan bikarinn tóman, og lagðist út af, ljet eg, 
sem eg sofnaði þegar. Grunaði drottningu alls ekki, 
og leit hún á mig með hæðnissvip, og mælti: það 
vildi eg, að þú risir aldrei upp aptur. Með þessari 
ástríku bæn þokaðist hún út úr herberginu; en eg 
reis skjótlega upp, klæddist, tók sverð, og skund- 
aði sem hraðast á eptir henni; náði eg henni brátt. 
Hún gekk í gegnum hallargarðinn; en allar hurðir 
opnuðust hljóðlega fyrir töfraorðum hennar. Gekk 
hún svo áfram, og leit ekki aptur; en eg fór á ept- 
ir henni, unz hún kom að laufskálanum. Barði hún 
þrjú högg á dyr, en hurðin laukst upp, og töframað- 
urinn gekk út á móti henni. En eg bærði enn ekki 
á mjer, því að eg vildi fyrst fá að vita, hvort þjónarn- 
ir hefðu haft satt að mæla. Gengu þau nú bæði að lundi 
einum; en eg gekk hinumegin við lundinn, og það 
svo nærri þeim, að eg heyrði hvert orð, er þau töl- 
uðu; en þau sáu mig ekki. Heyrði eg þá, að töfra- 
maðurinn fyrst kenndi drottningu ýmsar töfravjelar 
og leynda galdra; en síðan reyndi hann til, að fá 
hana til að drepa mig, en hefja sjálfan sig til ríkis; 
ljet drottning bráðlega undan, og lofaði því, er hann 
mæltist til.  Mátti eg þá eigi lengur standast slíka 
óhæfu, heldur stökk eg fram, brá sverði, og klauf 
töframanninn í herðar niður. Þreif eg síðan til drottn- 
ingar, og ætlaði að draga hana á burtu þaðan; valdi 
eg henni mörg hörð orð. En hún tautaði eitthvað 
fyrir munni sjer, og gjörði nokkur merki í lopti með 
staf nokkrum litlum, er hún hjelt á; — og allt í einu 
var borg mín horfin, og allir menn mínir; en þar; 
sem borgin áður stóð, ólgaði vatn eitt mikið, og 


Borgin sokkna. 19 


fólkið umbreyttist, og varð að fiskum, þannig, að 
dýrkendur Mahómets voru hvítir að lit, Persar rauð- 
ir, Kristnir menn bláir, en Gyðingar gulir. Og á 
samri stundu varð eg samgróinn þessum konungsstóli, 
og gat eigi flúið; því að frá mjöðmum niður 
breyttist líkami minn í svartan marmarastein. Var 
eg þó engu að síður hamslaus í huga, og gladdist 
þá enn yfir því, að eg hafði vegið töframanninn, þann 
er var orsök allra kvala minna. Mundi það og hafa 
riðið honum að fullu, ef að drottning ekki hefði snúið 
honum frá dauða með fjölkynngi sinni; er hann nú 
raknaður við, og lifir lífi því, er ekki er líf lhfenda, 
eða dauði dauðra; liggur hann hreifingarlaus og mátt- 
laus, og má eigi orð mæla; en blóð rennur í æðum 
hans, og anda dregur hann nokkurn; er það nokk- 
urs konar gjörningalif. 

Á degi hverjum kemur drottning, með svipu, 
flettir mig klæðum, og hýðir mig svo hræðilega og 
Srimmdarlega, að blóð rennur um allan líkam minn, 
og er allt bak mitt eitt flatsæri; kemst hún ekkert 
Við af kveini mínu, því að hún lætur, sem hún heyri 
eigi; og er hún hefur kvalið mig, og glaðst yfir eymd- 
um mínum, þá breiðir hún konunglega purpura- 
skikkju á herðar mjer, og setur kórónu á höfuð 
Mjer, mjer til smánar; síðan fer hún aptur, til meist- 
Ara síns, og eyðir tímanum á ýmsan hátt með hin- 
um illa manni. Hefur hún með fjölkynngi sinni reist 
dýrðlega höll í aldinreitinum, og liggur töframaður- 
inn þar, mitt á milli lífs og dauða. En eg má eigi 
leystur verða, fyr en hann og drottningin eru af dög- 
um ráðin. 

Þannig lauk hinn ungi konungur frásögu sinni. 

gs 


20 Borgin sokkna. 


Hafði keisarinn tekið vel eptir öllu, og mælti: þú 
hinn ógæfusami konungur, líf mitt vil eg gefa til 
þess, að þú megir frelsaður verða; hefi eg þegar hugs- 
að upp ráð nokkurt til þess. Þá er drottning kem- 
ur hingað, til þess að kvelja þig, mun eg fara út í 
aldinreitinn, og veita töframanninum bana að fullu. 
Að því búnu mun eg leggjast á hvíluna, og snúa að þili 
upp, svo að drottning eigi beri kennsl á mig, er hún 
kemur aptur, heldur trúi því, að eg sje töframaður- 
urinn.  Hygg eg, að hitt annað muni vel fara; og 
mun eg nota mjer allt, er eg sje, að byrjunin tekst 
vel. Gladdist konungur nú við þessi orð, og von- 
aðist eptir, að allt mundi vel takast, og að kvalir 
sínar mundu loks enda. Leið nú ekki á löngu, áður 
drottning heyrðist koma; greip þá keisarinn sverð 
sitt, flýtti sjer út í aldinreitinn, og heyrði hann á- 
lengdar kvein og hljóð konungsins; varð hann af 
því óttasleginn. Sá hann nú höll þá, er töframað- 
urinn var í, gekk keisarinn að honum, og rak hann 
þegar í gegn, svo að í beði stóð, og fjekk hinn illi 
maður þar bana. Tók keisarinn þá líkið úr hvílunni, 
og dró það að gröf nokkurri; þar dysjaði hann lík- 
ið, og huldi moldu. Lagðist hann þá sjálfur á hvíl- 
una, og snjeri höfði að þili, svo að eigi mátti þekkja 
hann, og breiddi vel ofan á sig. Beið hann þannig 
drottningar, og hafði sverð sitt hjá sjer. Að stundu 
liðinni kom drottning, og gekk að hvílunni; átti hún 
ekki von á öðru, en að hitta meistara sinn, er þá 
„afði snúist“ við, svo að andlit hans vissi að þilí 
upp. Frjetti hún hann harmþrungin, hvernig honum 
heilsaðist, og bjóst eigi við að fá svar. En keisar- 
inn breytti röddu sinni, og! mælti í hálfum hljóðum, 


Borgin sokkna. 2 


að sjer liði mjög illa, og mundi sjer eigi ljetta, fyr 
en það töfraafl væri á burtu numið, er sett hefði 
konung í álögur. Varð drottningin nú frá sjer num- 
in af gleði, er hún heyrði að meistari hennar hafði 
fengið málið; hann, sem hún áleit, að væri hinn bezti 
Vinur sinn; sagði hún þá: ástríki og innilegi meist- 
ari, kvein þess hins auma konungs skal ekki leng- 
ur trufla og hindra rósemi þína; skal eg þegar leysa 
hann úr álögunum. Skundaði hún síðan til konungs- 
ins, þar sem hann var í álögum, snerti hann með 
Sprota sínum, og stökkti á hann vatni; hún mælti 
um leið: maður, sjertu fæddur með þeirri mynd, sem 
nú hefir þú, þá vertú eins og þú ert; en ef svo er 
eigi, þá vertú eins og þú varst. Þá leystist kon- 
ungurinn úr álögunum, og marmaralíkneskið varð 
hold og blóð; kenndi hann sjer og einkis meins. 
En drottning bauð honum að fara úr höllinni, og 
Snúa aldrei aptur. - Konungur ljezt hlýða henni, en 
leyndist á meðal runna nokkurra í aldinreitinum, til 
að vita, hvernig keisaranum reiddi af. —Snjeri drottn- 
ing nú aptur til þess, er hún hjelt að væri meistari 
Sinn, og mælti: ágæti meistari, nú er boð þitt fram- 
kvæmt, og konungurinn leystur, ertú nú ánægður? 
En keisarinn ljet sjer ekki nægja enn, og mælti 
hann við drottningu: drottning, eg kann þjer miklar 
Þakkir fyrir þetta merki vináttu þinnar, og er mjer 
nú ljettara, en viljir þú sjá mig alheilan, þá hlýtur 
Þú að leysa allt ríki hinna svörtu eyja úr álögun- 
um, og setja alla hluti aptur í samt lag. Varð 
drottning nú glöð mjög, klappaði fæti sínum á jörð- 
Una, og tautaði nokkur töfraorð; og sjá, að vörmu 
Spori var vatnið með fjöllunum horfið, borgin stóð 


22 Borgin sokkna. 


þar, sem hún áður hafði verið, og náði út fyrir höll- 
ina, fiskarnir breyttust í þá menn, er heima áttu í 
borginni, og gengu þeir að störfum sínum, eins og 
ekkert hefði við borið. Tók keisarinn vel ept- 
ir öllu þessu, og er hann sá, að álögin voru á 
enda, greip hann sverð sitt, stökk upp úr hvílunni, 
og áður en drottning fjekk áttað sig, lá hún á 
jörðu, klofin í herðar niður.  Gladdist keisarinn nú 
harla mjög, því að hann hafði bundið enda á heit sitt; 
hljóp hann með gleðiópi til konungs, og föðmuðust 
þeir innilega. Gengu þeir síðan til hallarinnar; en 
hún var full af þjónum, hermönnum og ýmsu fólki, 
eins og áður, og hjeldu menn áfram störfum sínum. 
Þá mælti keisarinn við: konung: ágæti vinur, nú 
er mál komið, að eg snúi aptur heim á leið, því að 
menn mínir halda, að eg sje sjúkur, og munu þeir 
vera angurværir; mun eg koma tilyðar aptur á morg- 
un, og frjetta um hagi yðar og heilsu. En konung- 
ur hló, og mælti: keisari, hversu langt haldið þjer, 
að sje hjeðan, og heim í ríki yðvart? Kvaðst keis- 
ari halda, að það væru fimm eður sex mílur; en kon- 
ungi setti hlátur enn meiri; sagði hann loksins keis- 
ara, að hann mundi varla komast heim á heilu ári. 
Því að stuttleiki vegarins hvarf með álögunum. Varð 
keisarinn við þetta angurvær, og mælti við konung, 
að hann væri hræddur um ráðgjafann og menn sina, 
er hann hafði skilið við á bökkum töfravatnsins- 
Þá mælti konungur: ef þjer hafið skilið við þá þar, 
þá hljóta þeir að vera fyrir utan borgina; sendi hann 
þá þjóna, er fundu ráðgjafann, og menn keisarans, 
í tjöldunum; komu nú allir inn í borgina. Varð nú 
fagnafundur mikill, er þeir hittu aptur keisarann, og 


Borgin sokkna. 23 


var þó ráðgjafinn einna fegnastur, því að hann var 
mjög hræddur orðinn.  Ljet konungur nú stofna til 
Veizlu mikillar, og bauð keisara, og öllum mönnum 
hans; var setið að veizlunni í heila viku, með mik- 
illi gleði og skemmtan. 

En er veizlunni var lokið, tjáði ekki lengur að 
tefja fyrir keisaranum. Ljet konungur þá búa út 
hundrað eyki, og klyfja með skíru gulli, silfri og 
Simsteinum; síðan ljet hann átta tigi þúsundir manna 
hertýgjast; og sem allt var til búið, mælti hann við 
keisarann: keisari, þjer hafi frelsað mig úr eymdum 
miklum og kvölum, og mun því eigi sæma, að þjer 
farið á brottu, án þess eg sýni yður lítinn vott þakk- 
lætis míns og ástar til yðar. Vil eg að þjer þiggið 
Þessa tíu tigi eykja, og leyfið, að eg: fylgi yður með 
Mönnum mínum til ríkis yðvars.. Gladdist keisar- 
inn mjög yfir þakklátsemi og vináttu konungsins, og 
tók við gjöfunum. Lögðu menn nú á stað, og liðu 
Margir dagar, áður þeir næði ríki keisarans; kvaddi 
konungur keisarann á landamærum, og hjet honum, 
að hann skyldi heimsækja hann að fimm árum liðn- 
um, og dvelja hjá honum árlangt. Skildust þeir með 
tárum. En konungur efndi heit sitt, og kom til 
keisarans að fimm árum liðnum, og dvaldi eitt ár hjá 
honum, í í gleði og yfirlæti. 

En sem keisari kom til borgar sinnar, komu 
allir á móti honum, og heilsuðu honum með gleði 
mikilli; Jjet hann útbýta gjöfum til fátækra manna, 
98 stjórnaði viturlega, og unni þjóðin honum hug- 
ástum, sem áður. En fiskimanninn fátæka ljet hann 
Sækja, og veitti honum svo mikið fje, að hann varð 
Stórauðugur maður; og lýkur svo þessari sögu. 





Parisade. 


Konungur nokkur ríkti yfir Persalandi; sá hjet 
Kosrú Sjak; hann hafði einkar mikið gaman af, að 
ganga úti á kvöldum. Opt klæddist hann dularbún- 
ingi, og gekk ásamt með trúum þjóni um stræti 
borgar sinnar, og bar þá fyrir hann margt undarlegt 
á stundum. 

Konungur þessi var nýkominn til ríkis, þegar 
saga þessi gjörðist; en faðir hans dáinn í elli sinni, 
ekki alls fyrir löngu. Þá bar svo við eitthvert 
kvöld, að konungur gekk í dularbúningi um borg- 
arstrætin, ásamt með æðsta ráðgjafa sínum. Komu 
þeir að húsi einu, er lá í þeim hluta borgarinnar, er 
byggður var af óæðri mönnum; og heyrðu þeir, að 
hátt var talað í húsinu. Þeir gengu nær, gægðust 
inn um rifu, er á var hurðinni, og sáu borð í hús- 
inu, og ljós á; en umhverfis borðið sátu þrjár systur, 
og töluðust við. Heyrðu þeir nú brátt, hvað þær 
ræddu um; en það voru óskir. Þá mælti hin elzta 
systirin: þess æski eg mjer, að bakari konungs- 
ins yrði bóndi minn; því að þá mundi eg allt af hafa 
nóg að eta af dýrindisbrauði; hafið þið betra, er þið 
megið æskja ykkur? Hin önnur mælti: þá æski eg 
mjer þess, áð eg éignaðist æðsta eldamann konungs“ 
ins, því að þá mundi eg eigi einungis fá allt hið bezta, 
er á borð verður borið fyrir konunginn, heldur og einn- 
ig brauðið þitt að auki. Hin yngsta systirin var for- 


Parisade. 25 


kunnar fögur stúlka, og meiri hinum í alla staði; 
hún mælti: fyrst eg á nú að óska mjer einshvers 
hlutar; þá nenni æg ekki að leggja eins lítið fyrir 
mig, og þið gjörið; því að eg vildi fá sjálfan kon- 
unginn fyrir minn bónda; mundi eg veita honum 
son, þann er hefði hár svo sem gull og silfur; og 
Sem grjeti tárum, þeim er blikuðu, eins og ljómandi 
Bimsteinar; og þegar hann hlær, þá mundu varir 
hans opnast, eins og fagurrauður rósknappur lykst 
upp á vórdegi. 

Þetta heyrði konungurinn; og fannst honum svo 
Mikið um óskirmar, og þó einkum um ósk yngstu 
Systurinnar, að hann ásetti sjer, að láta þeim öllum 
Verða framgengt. Ekki sagði hann samt ráðgjafan- 
um frá ætlan sinni; en hann bauð honum, að láta 
allar systurnar koma fyrir sig morguninn eptir. 

Morguninn eptir fór ráðgjafinn til hússins, og 
Sagði systrunum boð konungsins, og það svo 
Skyndilega, að þær höfðu varla tíma til, að hafa 
fataskipti. Sagði hann þeim eigi annað, en að kon- 
Ungur vildi fá að sjá þær. Og er þær komu fyrir há- 
Sætið, þá mælti konungur: munið þjer eptir því, er 
bjer óskuðuð í gærkveldi?“ Segið mjer það. 

En systrunum varð bilt við ræðu konungsins; 
Þær þorðu eigi að líta upp; en yngsta systirin kaf- 
toðnaði, og varð þá svo fögur, að konungur þegar 
fjekk brennandi ást til hennar. Sem nú konungur 
is að þær eigi dirfðust að mæla orð fyrir feimni, þá 
a ðist hann við, að hughreysta þær, og mælti: ótt- 
St eiei. hví 5 = Vár ; E 
A 
min hefur gert yð ótt lc it, h R 

gert yður óttaslegnar, en eg veit, hverra 


26 Parisade. 


hluta þjer hafið óskað yður. Þú, er vildir verða 
drottning mín, þú skalt verða það, og þið hinar skul- 
uð fá þá bændur, er þjer æsktuð eptir í gær. 

Þegar konungurinn hafði mælt þessi orð, varp- 
aði hin yngsta systirin sjer til jarðar,og þakkaði 
honum með mörgum fögrum orðum fyrir þá náð, er 
konungur veitti henni. Hún mælti: herra, þá ósk, 
er þú þegar þekkir, hefi eg að eins mælt af munni 
fram, til þess, að segja eitthvað, eins og hinar 
systur mínar; en eg er eigi makleg þess heið- 
urs, að vera drottning þín, og bið eg þig fyrirgefn- 
ingar á dirfsku minni, er eg ljet mjer slíka ósk 
um munn fara. Hinar systurnar vildu og afsaka sig, 
en konungur tók þar fram í, og mælti: nei, néi, 
óskunum skal nú þegar framgengt verða. 

Nú voru haldin brullaup, þrjú á sama degi, því 
að svo hafði konungurinn boðið; en brullaupin fóru 
fram á ólíkan hátt. Yngsta systirin giptist konung“ 
mum, Kosrú Sjak; og var þar við höfð öll dýrð 05 
glaumur, og allt ágæti, það er konunglegri tign 
sæmdi. En brullaup beggja hinna systranna fóru 
fram á þann hátt, er samboðinn var stöðu bænda 
þeirra, og voru eigi dýrðleg. 

Báðar hinar eldri systurnar fundu nú, hvers! 
mikið djúp var staðfest á milli þeirra, og yngsn 
a sveið þeim þetta sárara, en frá m€g 

egja. Þessa vegna voru þær engan veginn ánægð“ 
ar með þá gæfu, er þeim hafði hlotnast einmitt €PÍ“ 
ir ósk þeirra, án þess þær hefðu nokkurn hlut fyrir 
að ná henni; fylltust þær nú illrar öfundar, er eyddi 
ánægju þeirra; og hugsuðu þær ekki um neitt aði“ 
að, en það, að koma yngstu systur sinni í ógæfu 08 


Parisade. 21 


eymd. Höfðu þær eigi enn haft tíma til, að tala 
Sig saman um þenna hlut, þar eð þær hlutu að búa 
sig undir brullaup sitt. En nokkrum dögum eptir 
hittust þær í laugarhúsi; þá mælti elzta systirin: 
hversu lízt þjer á, um yngstu systur okkar? Það 
er falleg drottning! Hin mælti: það hlýt eg að játa, 
að eg skil ekkert í þeim hlut, og má eg eigi sjá, 
hversu á því getur staðið, að konunginum þykir hún 
Svo fögur, að hún með öllu blindar augu hans. Það 
Setur þó varla verið, að konungur hafi tekið hana 
Íram yfir þig fyrir það, að hún er dálitið yngri? Þú 
hefðir átt að komast í konungssængina; og svo 
Tjettsýnn hefði konungur átt að vera, að taka þig 
Sjer til drottningar. Það læt eg nú vera, mælti hin 
Systirin; það hefði eg látið mjer vel líka, ef kon- 
Ungurinn hefði átt þig; en það fellur mjer illa, að 
hann skuli hafa kosið sjer slíkt skrípi, sem yngsta 
Systir okkar er. En við skulum hefna okkar, og 
Virðist mjer, að þig varða það jafn miklu, og mig. 
Eg þið þig, systir góð, vertú mjer samtaka; skulum 
Við báðar gjöra allt, það er við megum, þar sem við 
Erum sem einn maður í þessu máli; muntú því segja 
Mjer allt það, er þjer dettur í hug, til þess að við 
Megum gjöra henni nokkura smán; en eg mun einn- 
IS segja þjer frá því, er mjer dettur í hug, svo að 
ætlan okkar megi framgang fá. 

. Eptir þessa viðræðu hittust báðar systurnar opt- 
sinnis, og ræddu í hvert sinn um það, á hvorn hátt 
Þær mundu fá hrundið eður eytt gæfu drottningarinnar, 
Systur þeirra. Rjeðu þær margt af, en allt var 
Annað hvort svo djarflegt, eður óhaganlegt, að þær 
drei máttu fá færi á, að koma því fram. Samt sem 


28 Parisade. 


áður heimsóttu þær systur sína, og ljetuzt vilja auð- 
sýna henni vináttumerki á allan hátt, og þóttust harla 
glaðar yfir tign hennar. En drottningin var aptur á 
móti eins vingjarnleg og ástrík við þær, og þær gátu 
ætlast til af systur sinni, þeirri er eigi varð dramb- 
söm af tign sinni, og sem unni þeim hugástum. 

Nokkurum tíma eptir varð drottning þess vör, að 
hún fór eigi ein saman; varð konungur harla glaður 
yfir því, og spurðist nú fregn þessi þegar um alla 
höllina, og þaðan um alla höfuðborgina. Komu 
systurnar nú til drottningar, til þess, að láta gleði 
sína í ljósi, og beiddust þess, að þar sem hún nú 
Þyrfti ljósmóður við, að hún þá vildi taka sig fyrir ljós 
móður, þá er hún skyldi ljettari verða. Drottningin 
svaraði þeim, og mælti: Það megið þið skilja, að 
mjer muni vera þessi hlutur til mikillar gleði, ef eg 
mætti ein ráða. Kann eg ykkur miklar þakkir fyrir 
boð ykkart, en þessum hlut ræður konungurinn. EÐ 
talið við menn ykkar, að þeir megi beiðast þessarar 
náðar af konunginum, og megið þið vera þess full 
vissar, að eg æski einkis fremur, en að styðja mál 
ykkar, þá er konungur talar við mig um þetta. 

Nú gengu báðir bændur systra þessara til hirð“ 
manna þeirra, er þeim voru hliðhollir, og beiddust 
að þeir legði til við konunginn, að heiður sá, er kon“ 
ur þeirra sóttust eptir, mætti veitast þeim. Geng! 
hirðmennirnir nú svo öfluglega fram í máli þess 
að konungur hjet því, að taka bænir þeirra til nokk- 
urrar greinar. Talaði hann og um þenna hlut við 
drottningu, og mælti, að sjer virtist, að báðar 
systur hennar ættu fremur að vera við á fæðingar 
tímanum, en ókunn ljósmóðir; en beiddi hana samí 


Parisade. 29 


að ráða, svo sem hún vildi. Drottningin fann þá 
Virðingu, er konungur sýndi henni svo fagurlega, hún 
mælti: herra, eg hafði ásett mjer, að hlýða boði yðru 
í þessu máli; en þar sem þjer nú veitið systrum mín- 
um þá náð, að hugsa til þeirra, þá kann eg yður 
miklar þakkir fyrir það, og vil eg víst fremur, að þær 
Sjeu hjá mjer, en nokkurar aðrar. 

Svo fór um þetta mál, að konungur leyfði báð- 
um systrunum, að sitja yfir drottningunni; og var 
Þeim nú leyft, að ganga út og inn um konungshöll- 
ina, eins og þær vildu. Voru þær nú glaðari, en 
frá megi segja, er þeim bauðst þannig tækifæri til 
Þess, að framkvæma hinn illa ásetning sinn. 

Nú kom þar að, að drottningin varð ljettari, og 
ól hún sveinbarn; fagurt var það sem dagur ljóm- 
andi. En hinar harðúðgu systur ljetu hvorki fegurð 
Þess nje veikleika á sig fá; heldur vöfðu þær það í 
dulur, lögðu það í körf eina, og ljetu út á á nokk- 
Ura, er rann í gegnum höllina. En í stað barnsins tóku 
Þær dauðan hvolp, og sögðu, að drottningin hefði alið 
hann. Varð konungur ákaflega reiður, og mundi það 
hafa komið hart niður á drottningu, ef að æðsti ráðgjafi 
konungs eigi hefði sýnt honum fram á það, að heimsku- 
€gt Væri, að reiðast yfir leikbrögðum náttúrunnar. 
En körfin flaut á ánni, og bar hana út um vind- 
a, er á var hallargarðinum, og var hún þegar horfin. 
Vo vildi til, að garðastjóri konungs, sá er var einn 
"inna æðstu embættismanna ríkisins, var að ganga 
Sler til skemmtunar í aldingarðinum, þar sem áin 
san Í gegnum. Varð hann var við körfina, er flaut 
og mælti við þjón, er þar stóð, að hann skyldi 

Örfinni. — Þjónninn fór þegar á stað með stöng, 


aug 


30 Parisade. 


krakaði í körfina, og náði í hana. Undraðist garða- 
stjórinn eigi alllítið, er hann sá barnið í körfinni, og 
það forkunnar fagurt, enda þó það væri nýlega alið. 
Var garðastjórinn giptur, en hafði engin börn getið, 
því að drottinn hafði eigi heyrt bænir hans. Hætti 
hann nú skemmtigöngunni, og bauð þjóninum að fylgja 
sjer eptir með körfina; gengu þeir nú inn í hús garða- 
stjórans. Kona góð, mælti hann, okkur hefur hingað 
til eigi orðið barna auðið; nú gefur guð okkur eitt 
barn; eg fel það þjer á hendur, skaltu nú þegar fá 
því fóstru, og munum við hjeðan af álíta það okkar 
eign. Tók konan glaðlega við barninu, og þótti 
vænt um. Ekki vildi garðastjórinn grennslast eptir, 
hvaðan barnið væri; sje eg vel, að það kemur úr 
konungshöllinni, en um það ber mjer eigi að spyrja, 
hvað þar fari fram, er friður á að vera, en eigi ó- 
friður; þannig fórust honum orð. 

Ári eptir ól drottningin aptur sveinbarn, og fóru 
systurnar með það á sömu leið; þær ljetu það í körf, 
út á ána, og sögðu, að drottning hefði alið ketling. 
Það vildi aptur til, að garðastjórinn fann einnig 
þetta barn, og fór hann þegar með það til konu 
sinnar; bauð hann henni að annast það eigi síður 
en hinn fyrra sveininn; en kona hans gjörði sv0> 
bæði sjálfs sín vegna, og bónda síns. 

Reiddist Persakonungur enn meira út af þess" 
um burði, en hinum fyrra, og mundi hann eigi hafa 
sefað reiði sína, ef að æðsti ráðgjafi hans eigi hefði 
aptrað honum, eins og áður. 

Loksins varð drottning ljettari í þriðja sinn, 08 
ól hún þá meybarn. En barnunginn varð fyrir hinu 
sama, sem bræður hennar; því að báðar systur drottn- 


Parisade, 31 


ingarinnar höfðu fastlega ásett sjer, að hætta eigi 
fyr, en þær hefðu því til leiðar komið, að yngsta 
systir þeirra yrði á burtu rekin úr konungshöll- 
inni, og smánuð á einhvern hátt. Settu þær nú 
meybarnið út á ána. En garðastjórinn frelsaði það 
af gæzku sinni og mannást; og ólust nú öll syst- 
kynin upp í húsi hans. 

En báðar systurnar spunnu upp hraklega lygi; 
Sögðu þær þá, að drottning hefði alið trjekubb nokk- 
urn, er þær sýndu af mikilli ósvífni. 

Nú mátti konungurinn, Æosrú Sjak, eigi lengur 
standast slíka óhæfu.  Fylltist hugur hans grimmd 
og reiði, og hann hrópaði: ef eg ljeti þessa ófreskju 
lengur lifa, þá mundi hún fylla höll mína með skrímsl- 
um einum; en' slíkt skal nú eigi við gangast; eg 
mun gjöra þá landhreinsun, að láta drepa kvenn- 
skratta þenna. Síðan dæmdi hann drottningu til 
dauða, og bauð æðsta ráðgjafa sínum, að láta þegar 
fullnægja dóminum. 

En ráðgjafinn varpaði sjer fyrir fætur konungin- 
um, og svo gjörðu allir þeir, er við voru staddir; 
Srátbændu þeir hann allir um, að taka aptur dóm- 
inn. Ráðgjafinn mælti: herra, leyfa muntú þjóni 
Þínum, að minna þig á það, að lög vor, þau er ákveða 
dauða- hegningu, eigi bjóða slíkt, nema fyrir glæpa 
Sakir, En það, er fram er komið við drottningu, er 
Eigi glæpur; hversu megum  vjer kenna henni um 
Slíkt? Hún er aumkunarverð, en eigi hegningarverð. 
Herra, heldur munuð þjer reka hana frá augliti yðru, 
en láta drepa hana; sú gremja, er hún hlýtur að finna, 
Ut af missi náðar yðvarrar og ástar, mun hegna 

enni nægilega. 


32 Parisade. 


Við þessi orð ráðgjafans hugsaði konungur sig 
um; sá hann og brátt, að það var eigi rjett, að dæma 
drottningu til dauða fyrir þessa sök; enda þó að það, 
er upp á hana var logið, hefði komið fram við hana 
Í raun og veru. Konungurinn, er trúði lygunum, en 
var leyndur sannleikanum, mælti þá: lifi hún þá, en 
það segi eg, að hún skal lifa því lífi, er verra sje, 
en dauði; því að herbergi skal gjöra henni, við dyrn- 
ar á höfuðkyrkju borgarinnar; og skal þar allt af 
opinn gluggi vera, hversu sem viðrar; þar skal hún 
vera klædd hinum grófustu voðum, og sjerhver rjett- 
trúaður maður, sá er til bænar gengur, skal hrækja 
í andlit henni. Hver sá, er það gjörir eigi, skal 
hafa óvináttu mína, og sömu hegningu líða; og til 
þess, að boði mínu verði fullnægja gjörð, þá skaltú, 
ráðgjafi, setja þar varðmenn. 

Hin reiðuglega rödd konungsins læsti munni 
ráðgjafans. Urðu nú systur drottningarinnar allfegn- 
ar, er byggður var klefi við kyrkjudyrnar, og drottn- 
ingin látin þar inn í; stóð hún þar nú til háðungar 
og smánar. En hún bar ógæfu sína með svo miklu 
þoli og hugarró, að allir þeir undruðust, er vit höfðu á- 

Leið nú svo um hríð, að báðir sveinarnir og mær- 
in ólust upp hjá garðastjóranum, svo sem væru þat 
hans eigin börn. Og er þau eltust, þá fannst hjá 
þeim tign sú, er enginn mátti á móti standa; €n 
fegurð mærinnar óx dag frá degi; öll voru þau nám- 
fús og harla skír, og eigi gáfu þau sig að leikfangi, 
svo sem börnum er tamt; og nokkuð var með þeim 
í framgöngu þeirra konunglegt og háleitt. Voru 
þeim nöfn gefin, og hjetu sveinarmir: Baman hinn 
eldri, en Pervís hinn yngri, mærin hjet Parísade; 


Parisade. 33 


Voru öll nöfn þessi gömul konunganöfn og drottn- 
inganöfn, þeirra er Persalandi höfðu fyrrum ráðið. 

Sem nú börnin voru stálpuð orðin, voru þeim 
fengnir meistarar, og tóku þau miklum framförum 
á skammri stundu í öllum listum og menntum; lærðu 
Þau öll hið sama, og voru engin vísindi, er þau eigi 
fengi numið; undruðust meistararnir mikillega skarp- 
leika barnanna, og skildu þeir, að þau mundu þegar 
Yfirstíga sjálfa þá. Á stundum sat mærin við hljóðfæra- 
slátt og söng. Og er sveinarnir riðu út á skóg, þá 
teið hún með þeim, og skaut af boga og sendi 
Spjóti eigi síður en þeir; en á skeiði var hún opt- 
Sinnis skjótari. 

Garðastjóranum fjekk það stórmikillar gleði, er hann 
Sá, hversu uppheldisbörnum sínum fór fram á allar lund- 
ir; ásetti hann sjer því, að verja enn meiru fje þeim til 
handa, en hann hafði þegar gjört. Enda þótt hann væri 
auðugur að fje, þá hafði hann allt af látið sjer nægja 
hús það, er hann átti í konungsgarðinum. En nú ljet 
hann rífa það, og keypti land mikið, með mörkum, 
Skógum og engjum, þar ljet hann reisa dýrðlega 
höll, og var hún búin á skömmum tíma. Síðan ljet 
hann búa til fagran aldingarð, og var mörk fyrir 
Utan; þar gátu sveinarnir og mærin farið á dýraveið- 
ar, hvenær er þau vildu. 

En er allt þetta var um garð gengið, þá gekk 
Sarðastjórinn fyrir konunginn, varpaði sjer fyrir fæt- 
ur honum, og leiddi honum fyrir sjónir, hversu lengi 
hann hefði í hans þjónustu verið. Beiddi hann kon- 
Ung lausnar frá embætti sínu, og leyfis, að hann 
Mætti lifa í ró og friði, það er hann ætti eptir æfinn- 
dr. Var konungurinn fús á, að veita honum bæn 

2 


34 Parisade. 


hans, þar sem hann hafði þjónað dyggilega og vel 
embætti sínu; og að endingu spurði konungur, hvort 
hann hefði nokkura aðra bæn. Þá mælti garðastjór- 
inn: herra, svo mikillega hefur þú og faðir þinn 
unnað mjer, og veitt mjer svo mikla náð, að eg veit 
engan þann hlut, er eg gæti mjer óskað, nema það, 
að njóta náðar þinnar og vináttu, þar til er augu 
mín lykjast aptur fyrir svefni dauðans. Síðan kvaddi 
hann Kosrú Sjak konung, og fór með Baman, Pervis 
og Paríisade til nýja hússins. Var kona hans önd- 
uð fyrir nokkrum árum. En eptir að hjerum bil hálft 
ár var liðið, frá því er hann kom til hallar sinnar 
með börnunum, þá dó hann svo snögglega, að hon- 
um gafst eigi tími til, að segja þeim frá ætterni þeirra. 

Börnin vissu ekki annað,en að garðastjórinn væri 
faðir sinn, og hörmuðu þau dauða hans eins sár“ 
lega, og börnum ber að harma andaðan föður. þau 
voru ánægð með það, er hann hafði eptirlátið þeim, 
og lifðu þau í friði og samlyndi; fóru sveinarnir ald- 
rei til hirðarinnar, enda þó þeim hefði verið hægt að 
ná æðstu metorðum, fyrir sakir menntunar þeirra 05 
atgjörvis. 

Einhvern dag bar svo við, þá er báðir bræðurn- 
ir voru á dýraveiðum, að gömul kona kom að hall- 
ardyrunum, og beiddist húsaskjóls, til þess að gjörð 
bæn sína; en þá var bænatími kominn. Var Par- 
ásade sagt frá bæn konunnar, og bauð mærin þega 
að vísa henni til bænahúss þess, er garðastjórinn 
hafði látið byggja við höllina, þar sem engin kyrkja 
var nokkursstaðar í nánd. Mærin bauð einnig, að 
sýna konunni allar byggingarnar og aldingarðinn, 
er hún hefði gjört bæn sína. 


Parisade. 35 


Gamla konan gekk nú inn í bænahúsið, og gjörði 
bæn sína, og er hún var búin, buðust tvær þjónustu- 
meyjar Parísades til,að sýna henni garðinn. og hús- 
ið; og er hún þekktist það, þá sýndu þær henni allt, 
bæði utan og innan, og þótti henni mikið til koma; 
Sást það og, að hún hafði vel vit á slíkum hlutum. 
Einnig þótti henni harla mikið varið í aldingarðinn, 
og mælti hún, að sá mundi mikill meistari verið hafa, 
er þann garð hefði til búið. Loksins var hún leidd 
fyrir sjálfa Parísade, og var hún fegurst og dýrð- 
legust af öllu því, er þar var. 

Þegar mærin sá konuna, þá mælti hún: kom þú 
hingað, gamla kona, og set þig hjá mjer; því að eg 
gleðst mikillega yfir því, að mjer einu sinni hlotnast 
að hitta svo guðrækna konu, sem þú ert, og sjá fyrir 
mjer dæmi hennar; því aðí slíkra manna fótspor ætti 
allur heimurinn að feta. En konan vildi eigi setjast 
niður á sætið hjá mærinni, heldur settist hún á horn- 
ið á stólnum; en Parísade stóð upp, og knúði hana 
til þess, að setjast niður hjá sjer. Þá mælti konan: 
Ágæta mær, svo mikinn heiður verðskulda eg eigi; 
og hlýði eg boði þínu, þar eð þú átt hjer húsum að 
ráða. Var nú sett fram lítið borð úr ebenviði og 
Þödduskel, en á borðinu var skál, með gómsætum 
kökum á, og aðrar skálar í kring, með fögrum á- 
Vöxtum. Mærin tók eina af kökunum, og rjetti kon- 
unni, og mælti: neytið þjer þessa matar, kona góð, 
93 smakkið á ávöxtunum, því að þjer þurfið fæðu 
eptir hinn langa veg, er þjer hafið gengið. Ágæta 
Mær, svaraði konan, eg hefi eigi vanist slíkum rjett- 
Um, en eg vil nú neyta þeirra, af því þjer bjóðið 
Svo, og eruð svo örlát og góð. — Á meðan konan 

Q 


36 Parisade. 


var að eta, talaði Parísade við hana um ýmsa hluti, 
og svaraði konan öllu með hógværð og greind. Með- 
al annars spurði mærin hana, hversu henni litist á 
bústað sinn, og hvort henni líkaði hann vel. 

Þá mælti konan: ágæta mær, þá mundi mig 
mikið vit skorta, ef að eg finndi nokkuð að bústað 
þínum; því að hann er fagur og hýrlegur og dýrðleg- 
ur, og öllu vel fyrir komið; og finnst mjer engu áfátt 
um skraut og skart; hann liggur og í fögru landi, 
og engan garð hef eg sjeð, þann er megi jafnast 
saman við þinn aldinreit. En ef þjer eigi fellur það 
illa, að eg segi hreint út meiningu mína, þá virðist 
mjer, sem bústaður þinn yrði með öllu óviðjafnan- 
legur, ef að þrjá hluti væri enn í honum að finna. 
Hvað er það, móðir góð, mælti mærin; eg særi þig 
við nafn guðs hins hæsta, seg mjer þessa hluti, því 
að eg mun af öllu megni leitast við að ná þeim, ef 
þess á nokkurn hátt er unnt. 

Þá mælti konan: ágæta mær, hinn fyrsti hlutur 
er talandi fugl, sá er heitir Búlbúlhesar; sá fugl 
hefir þá náttúru, að allir söngfuglar, þeir er í grend 
búa, safnast utan um hann, til þess að syngja með 
honum. Hinn annar hlutur er syngjandi eik; á því 
trje er sjerhvert laufblað tunga og barki í senn, 08 
vekur það með margvíslega hljómandi röddum fag- 
urlega samstilltan söng. En sá hinn þriðji hlutur er 
ljósgullið vatn; það hefir þá náttúru, að ef menn 
taka einn dropa þess, og láta í brunn, sem þar til €r 
búinn, þá svellur sá dropi, svo honum verður 
fullur brunnurinn, en það vatn gýs í sífellu upp 08 
niður, eins og vatnsstafur í eð. óg rennur þó aldrei 
út fyrir brunnbarminn. 


Parisade. 37 


Þá hrópaði Parísade:; æ, gamla kona, mikillega 
Þakka eg þjer fyrir það, að þú hefir sagt mjer frá 
Þessum hlutum; eru þeir að vísu undarlegir mjög; 
og hefi eg aldrei heyrt það, að svo furðulegir og 
undarlegir hlutir væru til í heimi; en eg vona þess, 
að þú nú af gæzku þinni nefnir mjer þann stað, er 
Þetta er á að finna, því að þess er eg viss, að þú veizt 
hvar hann er. Þá mælti konan: ágæta mær, illa 
mundi eg launa yður gestrisni yðra, ef að eg færðist 
undan, að segja yður það, er þjer spyrjið mig að; 
þess vegna vil eg segja yður það, að allir þessir 
hlutir eru á einum stað; en sá staður er á landa- 
mærum, þar sem þetta ríki mætist og Indíaland, og 
iggur vegurinn fram hjá húsi yðru. Leið þessa má 
tíða á tuttugu dögum; en á tuttugasta degi hljóta 
Menn að spyrjast fyrir, hvar sje að finna fuglinn tal- 
anda, eikina syngjandi, og vatnið gjósanda; mun 
hinn fyrsti, er menn þá hitta, geta leyst úr þeirri 
Spurningu. Að svo mæltu reis konan upp, kvaddi 
Mærina, og fór á burtu. 

Svo mikillega hugsaði Parísade um það, er 
konan hafði sagt henni frá, að hún tók eigi eptir 
því, að hún var komin á burtu, fyr en hún sjálf ætl- 
aði að spyrja konuna ítarlegar um nokkra hluti, er 
áttu við þetta mál. Því að henni virtist, að konan 
Eigi hefði sagt sjer“svo mikið, er hún í rauninni þurfti 
að vita, ef að henni ættu að geta hlotnast gersemar 
Essar.. Eigi vildi hún samt senda á eptir konunni, 
heldur rifjaði hún upp fyrir sjer allt það, er hún 
hafði sagt henni. Og er hún þóttist viss um, að hún 
Mundi muna það allt, þá hugsaði hún um, hversu 
mikillar gleði hún mundi njóta, er hún hefði fengið 


38 Parisade. 


þessa hina furðulegu gripi. En um leið skelfdist 
hún út af þeim hættum, er menn mundu þurfa að 
ganga Í; og óttaðist, að það mundi eigi takast. Var 
hún mjög hugsandi, er bræður hennar komu aptur 
af dýraveiðum; þeir gengu inn í salinn, og undruð- 
ust, er systir þeirra var óglöð, og eigi kát og blið, 
eins og vant var; því að hún leit eigi upp, heldur 
horfði í gaupnir sjer, og varð eigi vör við þá. 

Þá mælti Baman, eldri bróðirinn: systir góð, 
hví ertú eigi nú sem fyr? hvar er gleði þín og á- 
nægja, er þjer hefur allt af fylgt? ertú sjúk? eður 
hefur nokkuð illt komið fram við þig? Seg okkur 
það, til þess að við megum taka þátt í áhyggju þinni, 
og fullnægja þjer, eður og hefna fyrir þig, ef nokk- 
ur hefur gjört þjer óskunda; þjer, er ber heiður 08 
lotning. 

En mærin sat kyr, og svaraði engu; þangað til 
hún loksins leit upp, og sá bræður sína; en hún 
hneigði þegar aptur höfuðið, og svaraði þeim, að það 
væri markleysa ein. 

Þá mælti Baman: það sje eg, að þú leynir okk- 
ur sannleikanum, og þegir yfir nokkuru merkilegu- 
Það mun eigi vera, að þú hafir orðið hugsandi, 03 
fyllst áhyggju, út af engu, á meðan við höfum á burtu 
verið, því að það er skammur tími; muntú eigi r€ið- 
ast, þó að okkur virðist svar þitt ónógt. Viljum 
við ekki, að þú leynir oss þessum hlut, því að ann“ 
ars hljótum við að trúa því, að þú viljir slíta þeirr! 
vináttu og samlyndi, er hefur sameinað oss, 08 ríkt 
með oss, frá því er vjer fyrst munum til. % 

En mærin vildi með engu móti, að nein þykkja 
kæmi upp á milli sín og bræðranna; hún mælti þá: 


Parisade. 39 


Þar sem eg sagði ykkur, að það væri markleysa ein, 
þá meinti eg það til ykkar, en eigi til mín, því að mál 
Þetta er þó eigi með öllu ómerkilegt. Eg vil segja 
ykkur frá öllu, sökum þeirra vebanda, er sameina 
oss öll. Þið haldið, og eg hjelt það og áður, að 
bústaður vor sje fullkominn á allan hátt, og vanti 
eigi hið minnsta; en í dag var mjer sagt, að þrjá 
hluti vantaði, til þess, að hús vort yrði með öllu ó- 
Viðjafnanlegt. Þessir hlutir eru: talandi fugl, syngj- 
andi eik, og gjósanda vatn. Síðan sagði mærin þeim 
frá eðli þessara hluta, og mælti: kona nokkur kom 
hingað, og sagði mjer frá þessu; hún vísaði mjer og 
á þann stað, er allt þetta hefur að geyma, og sagði 
mjer leið þangað. Vera má, að ykkur virðist óþarfi 
einn, að útvega hluti þessa, til þess, að prýða með 
hús vort, og að bústaður vor sje fagur allt að einu, 
Þó að þá vanti. En mjer lízt allt öðruvísi, því að 
eg held, að oss varði það miklu, að fá hluti þessa, 
og fæ eg eigi frið, fyr en eg hefi fengið þá. Vileg 
nú heyra ráð ykkar um þetta mál. 

Þá mælti Baman: ekki er sá hlutur, er þig varð- 
ar, en okkur eigi: Því að vísu er það skylda okkar, 
að útvega þjer þessa hluti, þar sem þú á annað borð 
Birnist þá. Er eg þess fullviss, að bróðir minn vill 
Þetta einnig; og munum vjer nú týgja oss til, svo 
að vjer hljótum gripina; því að þetta er allt mjög 
Merkilegt. Mun eg takast á hendur förina, en þú 
Seg mjer leiðina, og þann stað, er gripina hefur að 
Seyma; því að þegar á morgun mun eg fara. 

Bróðir minn góður, mælti Pervis, yngri bróðir- 
inn, það virðist mjer eigi ráðlegt, að þú, sem ert vitr- 
stur og styrkastur vor systkyna, verðir svo lengi á 


40 Parisade. 


burtu; eg mun biðja systur mína, að hún leggist á 
eitt með mjer, til þess að fá þig ofan af áformi þínu. 
Leyf þú mjer, að eg fari för þessa; mun mjer takast 
jafn vel og þjer; og það er rjettara, að eg fari, held- 
ur en þú. 

Baman svaraði honum, og mælti: það efast eg 
eigi um, að þú munir vera jafn fær til farar þessarar, 
og sjálfur eg; en nú hefi eg ásett mjer að fara, og 
muntú eigi aptra mjer. Vertú eptir hjá systur okkar. 
— Bjó hann sig nú til ferðarinnar, og ljet systur 
sína segja sjer allt það, er konan hafði henni sagt. 

Snemma í býti daginn eptir stje Baman á hest 
sinn; en Pervís og Parísade, er fylgdu honum á 
leið, föðmuðu hann að skilnaði. En sem Parisade 
faðmaði hann, þá datt henni nokkuð í hug, og mælti 
hún: bróðir, eg hefi alls ekki hugsaðum þær hættur, 
er fyrir þig munu leggjast á þessari leið. Hver veit, 
hvert eg nokkuru sinni muni sjá þig aptur? Heldur 
vil eg fara á mis við gripina, en missa þig. 

Þá hló Baman; því að mærin varð svo und- 
arlega hrædd í einu vetfangi; hann mælti: ferð mín 
er nú fastráðin, og muntú eigi aptra mjer hjeðan af. 
Hættur þær, er þú talar um, leggjast fyrir ógæfu- 
sama menn; og vel má vera, að eg sje einn þeirra 
manna; en það er fullt eins líklegt, að eg sje gæfumað- 
ur, því að tala slíkra manna er miklu meiri, en hinna- 
En fyrir þá sök, að vjer eigi vitum þetta, og að vel 
má vera, að eg týnist á þessari leið, þá taktú við 
kníf þessum; skaltu skoða hann á degi hverjum; á 
meðan hann er fagur og skær, þá mun eg vera al- 
heill; en er þjer sýnist hann blóði drifinn, þá merkir 


Parisade. 41 


Það, að eg sje dauður; og bið þú þá fyrir sálu minni. 
Fjekk Baman henni þá knífinn. 

Síðan kvaddi hann þau, og hjelt á stað. Hann 
teið í nítján daga, og fór allt af þann veg, er beint 
lá að Indíalandi; en á tuttugasta degi hitti hann 
kot eitt; var þar karl nokkur gamall og hræðilegur 
ásýndum. Hann var snjóhvítur fyrir hærum; og náðu 
augabrár hans allt fram á nefbroddinn; varaskegg 
huldi munn hans; en kampurinn og hárið náði hon- 
um að fótum niður. Neglur hans voru langar sem 
klær; á höfði hafði hann hatt, furðulega barðastóran. 
Karl þessi var múnkur, er dvaldi langt frá manna- 
byggðum, og helgaði guði aldur sinn. 

Baman nam þegar staðar, er hann sá múnkinn, 
en það var hinn fyrsti maður, er mætti honum; stje 
hann nú af baki, til þess að breyta eins, og fyrir hann 
hafði verið lagt. Hann teymdi hest sinn til múnks- 
Ms, og mælti: gamli maður, drottinn veiti þjer langa 
lífdaga, og allar óskir þínar. En hinn gamli maður 
tók heilsan Bamans, og mælti svo ógreinilega, að 
hann eigi skildi nokkurt orð. Sá hann strax, að hið 
Ógurlega skegg flæktist fyrir vörum múnksins, svo 
að hann eigi mátti mæla; en hann vildi eigi fara á 
burtu, fyr en hann hefði spurt sig fyrir um það, er 
hann vildi vita; hann tók upp skæri, batt hest sinn 
Við eik eina, og mælti: múnkur minn, eg þarf að 
tala við þig, en eg má eigi skilja mál þitt, fyrir 
Sakir skeggs þess, er þú hefur; leyf mjer að klippa 
Skega þitt og hár, því að þú ert líkari bjarndýri, en 
Manni, eins og þú nú ert. 

Ljet múnkurinn sjer þetta vel líka; og klippti 

aman nú hár hans; varð múnkurinn þá miklu ung- 


42 Parisade. 


legri og fegri að sjá, en áður hafði hann verið; þá 
mælti Baman: ef eg nú hefði spegil, þá mundi eg 
geta sýnt þjer, að þú ert orðinn unglegur að sjá; 
þar sem enginn mundi fyr hafa þekkt, að þú varst 
maður. 

Múnkurinn brosti, og mælti: herra, hver sem þú 
ert, þá kann eg þjer miklar þakkir fyrir þann vel- 
gjörning, er þú hefur mjer auðsýnt; og vil eg gjörð 
fyrir þig allt það, er eg má. Muntú eigi koma er- 
indislaus; seg mjer, hvað þú vilt, og mun eg veita 
þjer lið, ef mjer:er unnt. Baman svaraði: eg kem 
langar leiðir, til þess að sækja hinn talanda fugl 
hina syngjandi eik, og hið gullna, gjósanda vatn. 
Eg veit, að þessir hlutir eru skammt hjeðan, en €g 
er hjer ókunnugur. Ef að þú þekkir þann stað, €r 
þeir eru á, þá seg mjer hann, svo að eg eigi þurfi að 
snúa aptur við svo búið. 

Á meðan Baman var að mæla þessi orð, tók 
hann eptir því, að múnkurinn varð mjög alvörudölt 
inn; og þagði hann lengi, eptir að sveinninn var bú- 
inn að enda ræðu sína. Hann mælti því aptur: gamli 
maður, eg vona það, að þú hafir skilið mig; seg mjer 
nú það er þú veizt um þá hluti, er eg leita að; eð- 
ur og, hvort þú vitir nokkuð um þá, eður ekki, svo 
að eg eigi missi tíma við dvöl mína. 

Loksins mælti múnkurinn: herra, kunnug er mjer 
sú leið, er þú spyr að; en svo mikla velþókknur 
hefi eg fengið á þjer; að eg eigi veit, hvort eg á að 
segja þjer það, er þú vilt vita, eður eigi. því eigi, 
mælti Baman; hverjir torveldleikar aptra þjer frá 
því? Það mun eg segja þjer, mælti múnkurinn; 
hættur þær, er fyrir þig munu leggjast, eru mikla 


Parisade. 43 


meiri, en þú heldur. Margir menn, er voru jafnir þjer 
að hreysti og hugrekki, hafa komið hingað, og spurt 
að þessum hlutum; eg hefi leitast við á allar lundir, 
að koma þeim til að láta af áformi sínu,. en þeir 
trúðu eigi orðum mínum, heldur knúðu þeir mig með 
áköfum bænum, að vísa sjer veginn; en nú era þeir 
allir horfnir, og engan hefi eg sjeð aptur snúa. Ef 
að þú vilt lifa, þá fylg ráðum mínum, og snú þú apt- 
ur heim. 

En Baman ljet alls ekki af áformi sínu; hann 
mælti við múnkinn: það efa eg eigi, að þú vilt mjer 
Vel, og kann eg þjer þakkir fyrir góðvilja þinn. En 
engin hætta mun aptra mjer frá ferð minni; eg hefi 
Ágæt vopn, og mun eg eigi mæta neinum óvin, sem 
hraustari er, en eg. Þá mælti múnkurinn: en hvern- 
ig mundi fara, ef að þú ættirsað berjast við þá óvini, 
er þú eigi mátt sjá? Það er hið sama, mælti Baman, 
Þú munt aldrei fá mig til þess, að hætta við ásetn- 
ing minn; eg bið þig, vísa þú mjer veginn. 

Þegar múnkurinn sá, að fortölur hans dugðu 
eigi, þá fór hann í poka, er hann hafði hjá sjer, tók 
upp úr honum knött einn lítinn, fjekk Baman hann, 
Og mælti: fyrst að eg eigi má koma því til leiðar, 
að þú snúir aptur, og fylgir mínum ráðum, þá taktú 
Við knetti þessum; og er þú ert kominn á hest þinn, 
Skaltú varpa honum á jörðu, og fylgja honum að 

fjalli einu; þar mun hann standa Kytr en þú far af 
baki, og mun hestur þinn eigi fara úr sporunum, á 
Ei þú ert á burtu. Síðan skaltú ganga upp 
Jallið, og muntú sjá til beggja handa mikinn fjölda 
SVartra steina, og heyra hávaða mikinn og óp allt í 
ting um þig; og muntu verða ávarpaður með alls 


44 Parisade. 


konar smánaryrðum, og ógnunum, til þess að aptra 
þjer uppgöngunnar. En þess skaltú vel gæta, að 
þú eigi æðrist, og eigi skaltú líta aptur; því að þá 
muntú í.einu vetfangi verða að steini, svo sem þeir 
eru, er umhverfis þig liggja. Því að steinar þessir 
eru eigi annað en menn, er ætluðu sjer upp á fjallið, 
en litu aptur, og urðu að steinum. Ef að nú svo fer, 
að þjer takist ferðin vel, og þú komist upp á fjallið, 
þá muntu finna þar fuglabúr; og í því búri er sá 
fugl, er þú leitar að. Sá fugl mælir manns máli, og 
mun hann segja þjer, hvar hina syngjandi eik og 
hið gjósanda vatn sje að finna. Fleira þarf eg eigi 
að segja þjer, því að nú hefur þú heyrt, hvað þú 
egir að gjöra og varast; en fylg nú ráðum mínum; 
og far þú eigi för þessa. 

Baman tók við knettinum, og mælti: eg kann 
þjer miklar þakkir fyrir ráð þín, en eigi mun €g 
aptur snúa; vona eg og, að þú brátt munir sjá mig 
aptur með. hluti þá, er eg leita að. Múnkurinn svar“ 
aði, að það mundi fá sjer mikillar gleði, ef hann 
kæmi aptur. Síðan stje Baman á bak, og skild- 
ust þeir. 

Baman varpaði knettinum á undan sjer, en hann 
rann þegar áfram óðfluga, svo að Baman varð að 
ríða hart mjög, til þess að sjá, hvern veg knötturinn 
rynni. Hann nam staðar við fjallsræturnar, en Bamdt 
stje þegar af baki, og ljet hestinn standa kyrran. Sá 
hann nú steinana svörtu, er múnkurinn hafði frá sagt 
og naumast var hann kominn tvo faðma upp á fjall- 
ið: þá heyrði hann ýmsar raddir, en sá engan A 
Sumar raddirnar sögðu: hvort ætlar heimskinginn í 
Hvað vill hann? Látið hann eigi komast upp? Sum- 


Parisade. 45 


ar hrópuðu: takið hann! drepið hann! Sumar grenj- 
uðu með þrumurödd: þjófur, morðingi, mannfýla! 
Sumar hæddu hann, og sögðu: gjörið greyinu ekk- 
ert illt, látið drengkornið staulast áfram; líklega á 
hann að fá fuglinn. 

Engu að síður klifraði Bæman upp eptir fjallinu 
um hríð, og herti upp hugann, enda þó raddirnar 
Væru mjög ógurlegar; en brátt urðu ólætin og há- 
reystið meira, og heyrðist honum nú ópin allt um- 
hverfis; greip hann þá hræðsla mikil og hugarangist. 
Fætur hans tóku til að skjálfa, og þróttur hans minnk- 
aði; þá gleymdi hann orðum múnksins, og snjeri sjer 
Við, því að hann ætlaði að snúa aptur; en hann breytt- 
ist þegar í svartan stein, eins og hinir aðrir fyrir- 
Tennarar hans; hestur hans varð og að steini. 

Nú er að segja frá Parísade, að síðan Baman 
fór, þá tók hún upp knífinn á degi hverjum, þann 
er Baman hafði fengið henni, og skoðaði hann opt- 
Sinnis. Á þeim degi, er Baman varð að steini, sagði 
Perpis; systir mín, eg bið þig, skoða þú knifinn, 
Svo að við sjáum, hversu bróður okkar gengur. Þá 
tók mærin upp knífinn, og sjá, hann var allur blóði 
drifinn. —Parísade skelfdist, varpaði knífnum frá 
Sjer, og hrópaði: bróðir minn góður, eg hefi þá misst 
'ig, og mjer er það að kenna; aldrei mun eg þig 
aptur sjá! Æ mig ógæfusama! Því sagði eg þjer 
frá hinum talanda fugli, hinni syngjandi eik, og hinu 
Sjósanda vatni? Hverju varðaði mig, hvort hinni 
Sömlu konu þótti bústaður vor fagur, eða ljótur? 
Guð gæfi, hún hefði hjer aldrei komið! Hræsnisfulla 
kvendi, launar þú þannig góðar viðtökur? Því hef- 


46 Parisade. 


ur þú sagt mjer frá fugli, eik og vatni, er án efa 
hvergi eru, nema í ímyndun heimskra manna. 

Pervís var eins harmandi út af láti bróður sins, 
og Parísade; en er hann þóttist skilja, á ræðum 
systur sinnar, að hana langaði allt af til þess, að 
eignast þessa þrjá hluti, þá ásetti hann sjer, að eyða 
eigi tímanum lengi til ónýtis. Hann mælti: systir 
mín góð, það er ekki til neins, að gráta gengna tíð; 
við munum aldrei ná bróður okkar aptur með tárum 
einum. Við hljótum að breyta eptir vilja drottins, 
og gjöra það, sem hann býður; hví efast þú nú um 
orð konunnar, er þú trúðir svo vel í fyrstu? Heldur 
þú, að hún mundi hafa sagt þjer frá hlutum þessum; 
ef að þeir væru ekki til, þar sem þú ekkert mein 
hefur gjört henni, og hún þess vegna eigi þurfti að 
sýna þjer neina sviksemi. Líklega hefur bróðir okk- 
ar týnst af einhverri óforsjálni eður óheppni; en fyrir 
þessa sök munum við eigi hætta við svo búið, held- 
ur mun eg nú fara á stað, og það á morgun þegar- 

Parísade leitaðist á allar lundir við, að aptrð 
Pervís, hún beiddi hann og grátbændi með mörgum 
fögrum orðum. Áður hann lagði af stað, fjekk hann 
henni talnaband, og mælti svo fyrir, að á meðan 
allar tölurnar ljeki liðugt á snúrunni, þá mundi hann 
vera alheill; en ef að tölurnar stæðu fastar, og mættu 

eigi la þá táknaði það dauða hans. 

ú hjelt Pervís á stað; og á tuttugasta degi 
hitti SR múnkinn, á sama stað, og Baman hafði 
hitt hann; reið hann til múnksins, og frjetti hann Um 
hinn talanda fugl, hina syngjandi eik og hið gjós- 
anda vatn. Mælti múnkurinn við hann hinum sömu 
orðum, og við Baman, og bætti við, að fyrir stuttu 


Parisade. 47 


hefði ungur maður, mjög svipaður Pervis, spurt að 
hinu sama, og knúð sig til með áköfum bænum, að 
Vísa sjer veginn, og hefði hann gefið honum nokk- 
Urs konar leiðtoga, og sagt honum, hversu hann 
skyldi að fara. 

Þá mælti Pervís: eg veit vel, hver sá er, það 
mun hafa verið eldri bróðir minn; skil eg, að hann 
muni dauður vera, þó að eg eigi viti, á hvern hátt 
hann hefur týnst. Múnkurinn mælti: það má eg segja 
Þjer; hann er nú orðinn að svörtum steini; og mun 
eins fara fyrir þjer, ef að þú eigi fylgir mínum ráð- 
um, eður lætur af ætlan þinni, sem mjer raunar virð- 
ist ráðlegast. 

Pervis mælti: múnkur sæll, eg kann þjer þakk- 
ir fyrir það, er þú tekur þátt í áformi mínu, þó að 
€g sje þjer ókunnur. En eigi mun eg aptur snúa 
heim að óreyndu; vil eg því biðja þig, að þú leggir 
Mjer ráð, eins og þú gjörðir við bróður minn fyr. 

Múnkurinn svaraði: fyrst að mjer eigi tekst, að 
buga þig, þá skaltú nú ráða; ef að eg mætti upp 
Standa fyrir sakir elli og hrörleika, þá mundi eg 
"etta þjer knött þenna; hann mun vísa þjer leiðina. 
Stje Pervis þegar af baki, og tók við knettinum; 
Sagði múnkurinn honum síðan allt það, er hann hafði 
Baman áður sagt, og varaði hann við því, að líta 
aptur, og við hinu óttalega háreysti. 

Pervis þakkaði múnkinum fyrir ráðin, stje á bak, 
98 reið á eptir knettinum; en hann stöðvaðist við 
fjallsræturnar. Síðan rifjaði hann upp fyrir sjer allt 
Það, er múnkurinn hafði sagt honum, og tók til að 
Sanga upp eptir fjallinu. Og er hann var kominn 
Mokkura faðma, þá heyrði hann rödd að baki sjer; 


48 Parisade. 


sú hrópaði: stattú við, þrælmennið, eg skal hegna 

 þjer fyrir ósvífni þína! Þá gleymdi Pervís ráðum 
múnksins, þreif sverð sitt úr sliðrum, og vildi hefna 
sín; en naumast hafði hann litið við, þá breyttist hann 
Í svartan stein; sama varð og úr hesti hans. 

Á meðan Pervis var á burtu, ljet Parésade töl- 
urnar á bandinu optsinnis rennaí greip sjer á hverj“ 
um morgni, og á hverju kvöldi. En á þeim degi 
er Pervís varð að steini, þá stóðu allar tölurnar fast“ 
ar á snúrunni. Þá skildi hún, að hann mundi dauð“ 
ur vera. Eigi ljet hún neinn harm á sjer sjá, held- 
ur bjóst hún þegar til ferðar, og klæddist karlmanns“ 
búningi. Kvaðst hún mundi koma aptur að nokkr- 
um dögum liðnum; síðan stje hún á hest, og reið 
sama veg, og bræður hennar. 

Það er áður sagt, að Parísade hafi vanist ridd- 
ara íþróttum og dýraveiðum; kom það henni nú að 
góðu haldi; því að hún fór jafnlanga áfanga, 08 
bræður hennar; kom hún á tuttugasta degi til múnks 
ins. Þá stje hún af baki, og teymdi hestinn til hans; 
hún kvaddi hann, og mælti: gamli maður, leyf mjer 
að hvílast hjer stundarkorn, og seg mjer, hvar fólg“ 
inn sje hinn talandi fugl, hin syngjandi eik, og hið 
gjósanda vatn. Múnkurinn svaraði: það. heyri e8 á 
röddu þinni, og það má eg sjá á ásjónu þinni, að þú 
ert mær; sjertú velkomin hingað, og seg mjer, hví 
spyr þú mig að þessum hlutum? Þá mælti Pari- 
sade: svo hefi eg mikið heyrt af hlutum þessum sagt 
að eg gimist að eiga þá. Ágæta mær, mælti múnk- 
urinn, satt mun þjer hafa sagt verið; en miklu er! 
þessir hlutir furðulegri og undarlegri, en heyrt hefur 
þú.. En frá hinu sagði þjer víst engi, hverjir Sjéð 


Parisade. 49 


torveldleikar þeir, er megi aptra mönnum frá, að ná 
gripum þessum. Ef að þú vissir það, þá mundir þú 
aldrei hafa farið för þessa.  Fylg þú mínum ráðum, 
og láttú af ásetningi þínum. 

Þá mælti Parisade: eg er komin úr fjarlægu 
landi, og mun eg eigi aptur snúa að óreyndu. Þú 
talar um torveldleika og hættur, en segir mjer eigi 
hversu slíku sje varið. Vil eg nú biðja þig, að þú 
fræðir mig um það. 

Þá sagði múnkurinn mærinni frá því hinu sama, 
er hann hafði fyr sagt sveinunum, og þó enn meira 
frá hættunum, er á fjallinu voru. Sagði hann, að 
fyrst skyldi hún ná fuglinum, og mundi hann fræða 
hana um eikina og vatnið. Þá lýsti hann fyrir henni 
háreystinu, og hinum ógurlegu dunum og röddum, 
€r á fjallinu voru, þar sem engan mann væri að sjá; 
og hinum svörtu steinum, er væru töfraðir menn, 
fyrir þá sök, að þeir hefðu aptur litið, og vildu fæla 
Þann, er upp gengi. 

En er múnkurinn hafði út talað, sagði mærin: 
Það skilst mjer, að vandinn muni eigi vera annar 
En sá, að komast að fuglinum, og líta aldrei aptur, 
0g hræðast eigi ógnanir nje dunur raddanna, þeirra 
er frá bjarginu heyrast. Skil eg það vel, að slík ó- 
æti mega hræða margan, enda þó hugaður sje; en 
Þess vil eg spyrja þig, hvort eigi sje leyft, að neyta 
hokkurra bragða? Hversu þá, sagði múnkurinn. Svo 
Virðist mjer, sagði mærin, að ef eg treð viðarull upp 
! eyru mjer, þá muni eg síður heyra til hljóðanna, 
98 naumast hræðast svo mikillega, að eg missi vald 
á Sjálfri mjer. 

Þá svaraði múnkurinn: ágæta mær, það veit eg 

4 


50 Parisade. 


eigi, hvort nokkurir hafi þetta reynt, þeirra er þenna 
veg hafa farið; en enginn hefur minnst á það við 
mig, og enginn hefur aptur komið. En víst er það, 
að óhætt er þjer að reyna þetta bragð; og fer þá 
vel, ef það tekst; en eg ræð þjer samt, að halda apt- 
ur heim. 

Þá mælti Parisade: ekki mun eg aptur snúa, 
því að hugur minn segir mjer, að allt muni vel fara; 
seg mjer nú leiðina, gamli maður. Þá tók múnkur- 
inn knött úr poka sínum, og fjekk mærinni hann 
með sömu ummælum, og áður hafði hann haft við 
Baman og Pervis; en hún þakkaði honum fyrir, stje 
á bak, og fleygði knettinum á stað; en hann rann á 
undan henni, og stöðvaðist við fjallsræturnar. 

Þá stje mærin af baki; tróð viðarull upp í eyru 
sjer, og byrjaði leið sína upp á fjallið. Hún heyrði 
reyndar dunurnar og óhljóðin, en viðarullin tók all 
mikið úr, og deyfði háreystið. Eptir því, sem hún 
komst hærra, gjörðust ópin og köllin meiri og ógur- 
legri; en eigi æðraðist mærin. Hún heyrði ymsar 
hæðilegar ræður og smánaryrði, en hún fyrirleit slíkt, 
og hló að því; hún sagði við sjálfa sig: hæðið þjer 
mig, eins og þjer viljið; en miklu verra megið þjer 
segja, ef það á að fá á mig; skuluð þjer alls ekki 
hindra leið mína. Komst hún loksins svo hátt upp 
á fjallið, að hún sá fuglinn í búrinu. Þá dundu ótal 
raddir á móti henni, og fuglinn hrópaði, eins og þruma 
riði: á burtu, á burtu, kom þú eigi nær. 

En mærin hvatti sporið, er hún sá það, er hún 
vildi ná; komst hún upp á fjallstindinn, og greip búr- 
ið; þá mælti hún: fuglinn minn, nú ertú á mínu 
valdi, og skalt eigi undan komast; hættú að skekja 


Parisade. si 


Þig. Síðan tók hún ullina úr eyrum sjer; en fuglinn 
mælti: þú hin hugaða mær, reiðstú mjer eigi, Þó að 
eg reyndi til að hræða þig. Jafn vel þó eg sje lok- 
aður inni, þá hefi eg verið ánægður með örlög min; 
en þar sem eg nú einu sinni er þrældómi háður, þá 
vil eg heldur hafa þig fyrir drottningu, en nokkurn 
annan mann; og sver eg þjer nú trú og hollustu 
hjeðan af. Eg veit hver þú ert, og það segi eg þjer, 
að þú veizt eigi sjálf, hver þú ert; en sá dagur mun 
koma, er eg mun geta veitt þjer mikinn unað, og 
muntú þakka mjer fyrir það. Seg mjer nú, hvers þú 
Óskar, en eg mun hlýðnast boðum þínum. 

Nú þarf eigi frá því að segja, hvort mærin var 
fegin, eður ei, þar sem hún hafði keypt slíkan grip 
Með dauða bræðra sinna, og miklum þrautum. Hún 
Sá og nú, að hætturnar voru miklu meiri, en hún í 
Taun og veru hjelt, á meðan hún hlustaði á orð múnks- 
ms. Þá mælti hún við fuglinn: fugl, eg ætlaði að 
Segja þjer, hvers eg vildi óska mjer, en nú er eg 
€gin, er þú hefur orðið fyrri til, að spyrja um ósk 
Mína. Það hefi eg heyrt, að hjer sje á nokkurum 
Stað gulllegt vatn, það er hafi furðulegt eðli; seg 
mjer nú, hvar það sje að finna. En fuglinn vísaði 
henni á vatnið, og gekk hún þangað, og fyllti silf- 
Urflösku, er hún hafði á sjer. Síðan fór hún aptur 
tl fuglsins, og mælti: meira óska eg mjer, fugl, því 
að nú vantar mig hina syngjandi eik. Fuglinn svar- 
aði: þar að baki þjer er skógur; þar er eikin. Mær- 
'n gekk inn í skóginn, og fann bráðum eikina, því 
að hún hljómaði skært og unaðlega. En eikin var 
Afarhá og furðulega digur; mærin gekk þá til fugls- 
"8, 02 sagði: fugl, eikina hefi eg fundið, en eg get 

4* 


08 Parisade. 


eigi haft á burtu með mjer svo mikið trje. Þess 
þarftú eigi, svaraði fuglinn; þú skalt taka kvist einn 
lítinn af eikinni, og er þú setur hann í aldingarð 
þinn, þá mun hann skjótlega vaxa, og verða: að eins 
mikilli eik, og þessi er. 

Nú var mærin búin að ná því, er hún vildi; þá 
mælti hún við fuglinn: fugl, mikið hefur þú nú gjört; 
en meira hlýtur þú að gjöra. Þjer er það að kenna; 
að bræður mínir eru dauðir, og eru þeir nú að stein- 
um orðnir; vil eg nú, að þeir fari heim með mjer. 

Það var eins og fuglinum þætti fyrir, er mærin 
sagði þetta, og taldi hann torfærur á því. En mær 
in sagði: fugl, minnstú þess, er þú kannaðist við, að 
þú værir á mínu valdi; og það veiztú, að eg á ráð á 
lífi þínu. Það er satt, sagði fuglinn, og mun eg láta 
að bæn þinni, enda þó torveldara sje að uppfylla 
hana, en hinar fyrri. Líttúí kringum þig, ef þú mátt 
sjá krukku nokkura. Þarna stendur krukka, svaraði 
mærin.  Taktú hana, mælti fuglinn, og er þú ferð 
ofan af fjallinu, þá austú á steinana svörtu, og munt! 
finna aptur bræður þína. 

Parisade tók krukkuna, fuglinn, kvistinn og vatn“ 
ið gullna í flöskunni, og gekk ofan af fjallinu. Á 
leiðinni jós hún vatni úr krukkunni á sjerhvern steiD; 
er á fjallinu lá, en þeir urðu allir að mönnum. Þann“ 
ig komu aptur fram bræður hennar, Baman og Per“ 
vís, og urðu nú fagnafundir með þeim systkynum- 

"Þá spurði mærin: bræður mínir, hvað eruð þið að 
hafast hjer að? En þeir svöruðu: við sváfum. Þá 
mælti mærin: því trúi eg, en án mín munduð þið 
hafa sofið allt að dóms degi; munið þið eigi, að þið 
fóruð að sækja hinn talanda fugl, hina syngjandi eik; 


Parisade. 53 


og hið gullna vatn, og að þið sáuð hjer undrafjölda 
Svartra steina? Nú eru þeir allir horfnir, því að 
Menn þessir, er þið sjáið hjer, og sjálfir þið líka, 
Voruð allir steinar, og sömuleiðis hestar yðar, er nú 
bíða yðar.  Þjer eruð allir umbreyttir orðnir fyrir 
krapt vatns þess, sem er í krukku þessari, því að eg 
hefi skvett því á steinana; fuglinn vísaði mjer á hina 
Syngjandi eik, og á hið gullna vatn; og eg knúði 
hann til þess, að kenna mjer að leysa ykkur úr á- 
lögunum. 

Þá vissu sveinamir, og með þeim allur hinn 
mikli mannfjöldi, er Parisade hafði frelsað, hversu 
mikið þeir áttu henni að þakka. Þeir sögðu allir í 
€inu hljóði, að svo væri langt frá, að þeir eigi inni- 
lega samfögnuðu henni, þar sem hún hefði öðlast 
hina þrjá hluti, að þeir miklu framar byðu henni sína 
Þjónustu, sem þakklæti fyrir lífgjöfina. 

Þá sagði mærin: eigi á eg neimar þakkir skilið 
af yður, því að eg hefi frelsað yður, einungis í því 
Skyni, að frelsa bræður mína. Þakkir yðar álit eg 
kurteisi við mig, og þakka eg yður fyrir það sjálf- 
um; eruð þjer og frjálsir nú, eins og fyr voruð þjer, 
Og eigi skyldir mjer að þjóna. En nú munum vjer 
öll halda á burtu hjeðan, og fara, hver heim til sín. 

Síðan tók Parísade hest sinn, og stóð hann kyrr, 
Þar sem hún hafði skilið hann eptir. Beiddist Ba- 
Man þess þá, að hann mætti bera fuglinn, en mær- 
M svaraði honum: bróðir minn, fuglinn er minn þræll, 
98 mun eg bera hann sjálf; en mjer er jafn kært, 
að þú haldir á hinni syngjandi eik. Haltú á búrinu, 
A meðan eg fer á bak, og fá þú mjer það aptur síð- 


54 Parisade, 


an. Baman gjörði svo; síðan fjekk mærin Pervis 
silfurflöskuna til varðveizlu. 

Þegar allir voru komnir á bak, þá beið Pari- 

„sade eptir því, að einhver þeirra færi á undan. Vildu 
Baman og Pervis af kurteisi láta hina ókunnu 
menn ríða á undan, en þeir vildu láta mærina 
fara á undan. — Þá baðst hún þess, að ein- 
hver þeirra færi á stað; en þeir sögðust vonast ept- 
ir því, að hún mundi fara fremst, og leyfa þeim að 
fylgja henni, í heiðurs skyni. Þá reið Parísade á 
stað, og allur hópurinn á eptir. 

Nú vildu þau kveðja múnkinn, er þau voru kom- 
inn að kotinu; en hann var andaður, og vita menn 
eigi, hvort hann hefur af elli dáið, eður af. því, að 
hans þurfti eigi lengur við, til að vísa mönnum leið 
upp á fjallið. 

Síðan hjeldu þeir áfram og minnkaði hópurinn 
smám saman, því að sjerhver fór heim til sín, til 
fjarlægra landa. En Parísade fór heim til sín, á- 
samt með bræðrum sínum. 

Þá setti mærin búrið í glugga, er snjeri út að 
aldingarðinum, og er fuglinn hóf upp rödd sína, þá 
komu allir söngfuglar, þeir er voru í nálægum eik- 
um, og tóku undir með honum.  Kvistinn gróður 
setti hún á ilmanda engi, fyrir framan húsið; €n 
hann festi rætur, og varð að mikilli eik; en sú eik 
hljómaði og glumdi með margvíslegum og fagurlega 
samstilltum röddum, á sama hátt, og sú eik, €T 
á fjallinu var. Mærin ljet búa til fagra vatnslaug 

úr marmarasteini, í miðjum aldingarðinum, 08 

hellti þar í vatninu úr silfurflöskunni, en það svall 

þegar, svo að marmaraskálin fylltist á barma, 06 


Parisade. 55 


Saus vatnið marga faðma í lopt upp, og gjörði ljóm- 
anda og gullinn vatnsstaf, er sje niður síðan, og hófst 
Upp á víxl, en rann þó aldrei út úr skálinni. 

Frjettist nú þetta um allt nágrennið, og kom 
ógrynni fólks að úr öllum áttum, til að sjá þessa hina 
furðulegu hluti; enda stóð og garðshliðið allt af opið, 
og var engum inngöngu meinað. 

Nú hvíldust systkynin um hríð, en síðan lifðu þau 
á sama hátt og fyr. Bar nú svo að einhvern dag, að 
Baman og Pervís voru á dýraveiðum, og fóru þeir 
lengra, en þeir voru vanir. Þá mættu þeir Æosrú 
Sjak, Persakonungi, er einnig var á dýraveiðum. 
En með konunginum voru margir riddarar og svein- 
ar, og var svo þröngur vegurinn, þar sem þeir mætt- 
ust, að Baman og Pervís með naumindum fengu 
komist af baki, til þess að varpa sjer til jarðar fyrir 
konunginum. En er konungur sá sveinana, fagur- 
lega búna að vopnum og klæðum, sem væru þeir 
hirðmenn sjálfs hans, þá undraðist hann, og bauð 
Þeim að standa upp. 

„Þá stóðu sveinarnir upp; en konungur undrað- 
Ist tign þeirra og fegurð; hann spurði þá, hverjir 
Þeir væru, og hvar þeir ættu heima. Baman mælti: 

€rra, við erum synir garðastjóra þíns, sem nú er and- 
áður; búum við hjer í húsi einu, er hann ljet byggja 
handa okkur, þangað til við værum orðnir færir um 
að þjóna þjer. 

Það sje eg, sagði konungur, að þið eruð veiði- 
Menn miklir. Herra, mælti Baman, það er skemmt- 
I að fara á dýraveiðar, og það gjöra og all- 

eir, er vilja ganga í hernað fyrir herra sinn, þá 
Et áliggur. Þótti konungi vænt um þetta hið vit- 


56 Parisade. 


urlega svar, og mælti, að þeir skyldu láta sig sjá 
fimleik þeirra. 

Þá stigu sveinarnir á bak, og fylgdust með kon- 
unginum; sáu þeir nú innan skamms mörg dýr. 

' Baman kaus sjer ljón, en Pervis bjarndýr. Hleyptu 
þeir hestunum svo djarflega að dýrunum, að konung“ 
ur undraðist mikillega; síðan felldu þeir dýrin hartnær 
báðir í senn; þá rjeðust þeir aptur á önnur dýr, og 
fór á sömu leið. Vildi konungur þá eigi, að þeir 
elltu fleiri dýr, og mælti: bráðum munduð þið eyða 
mörk mína, ef að þið mættuð ráða; en nú vil eg, að 
þið hlífið ykkur, því að hreysti ykkar mun einhvern 
tíma gagna mjer eins mikið, og hún gladdi mig nú- 
Bauð hann nú sveinunum, að fylgja sjer, og gjörast 
sínir menn. En Baman varð fyrir svörunum, og 
mælti: herra, við erum ekki maklegir slíks heiðurs; 
leyf okkur, að við dveljum þar, er við áður höfum 
búið. 

Konungur skildi eigi, hví sveininum færist þann“ 
ig orð, og spurði hann, hverju slíkt sætti. Þá mælti 
Baman: herra: við eigum systur eina, sem yngri €f 
en við; hjá henni búum við í svo miklum friði 08 
eindrægni, að við eigi gjörum neitt, fyr en við höf 
um leitað ráða hjá henni; og hið sama gjörir hún 
okkur. Slíkt líkar mjer vel, mælti konungur, gjörið 
svo, og mætið mjer á morgun aptur. 

Skildu þeir nú, og riðu sveinarnir heim til sín, 
en mundu eigi eptir, eður hugsuðu eigi um, að þeir 
höfðu mætt konunginum, og sögðu þeir því systir 
sinni eigi frá því, er gjörst hafði.. 

Morguninn eptir mættu þeir konungi aptur á 
veiðum; hann mælti: hafið þið ráðgast um við syst“ 


Parisade. 57 


Ur ykkar? En sveinarnir litu hvor á annan, og roðn- 
uðu. Þá mælti Baman: herra, fyrirgef þú okkur, 
við gleymdum því. Munið þá eptir því í, næsta sinn, 
mælti konungur. 

Morguninn eptir mættu þeir konungi aptur, en 
allt fór á sömu leið, því að þeir gleymdu loforði 
Sínu. En konungur reiddist þeim eigi, heldur tók 
hann upp úr vasa sínum þrjá smáknetti gullna, fjekk 

aman þá, og mælti: þessir gullknettir skulu minna 
Þig á loforð þitt, svo að þið eigi gleymið því í þriðja 
Sinn. 

Nú fóru sveinarnir heim, og er Baman leysti 
af sjer belti sitt, þá er hann vildi ganga til rekkju, 
Þá fjellu knettirnir á gólfið. Þá fyrst minntist hann 
konungsins, og fór þegar til bróður síns, en síðan 
Sengu þeir báðir til Parísade, sem ekki var háttuð. 
Þeir beiddu hana fyrirgefningar, er þeir kæmu svo 
Seint inn í svefnherbergi hennar, og kváðust hafa 
Merkilegt mál að segja henni. Síðan sögðu þeir henni 
frá öllu, er gjörst hafði með þeim og konunginum. 

Þá mælti mærin: það er heiður mikill fyrir 
Ykkur, að þið hafið hitt konunginn þannig, og: get- 
Ur, ef til vill, orðið ykkur til mikillar sæmdar seinna 
Meir; en fyrir mig er þessi atburður til lítillar gleði. 

að skil eg, að mín vegna munuð þið hafa færst 
Undan við konunginn, og kann eg ykkur þakkir fyr- 
ir það. Því að eg sje á því, hversu mikið þjer unn- 
ið mjer. Þið hafið sjeð það, að ef að þið gengjuð í 

Onungs þjónustu, þá munduð þið hljóta að skiljast 
Við mis; og munduð þið heldur hafa tekið á ykkur 
Ovild konungs, með því að neita boði hans, en viljað 
trufla á nokkurn hátt þann frið og kærleika, sem 


ö8 Parisade. 


allt af hefur með oss ríkt. En hvort haldið þið, að 
þið getið með hægu móti færst undan beiðni kon- 
ungs, þar sem hann girntist ykkar þjónustu svo 
mikillega?  Óskir og beiðni konunganna eru skip- 
anir og boð, sem hættulegt er móti að standa. Ef 
að eg nú rjeði ykkur til, að neita konunginum, þá 
munduð þið verða fyrir reiði hans, og vjer mundum 
öll tjón af því hljóta. En nú mun eg spyrja hinn 
talanda fugl að, hvað úr skuli ráða. 

Síðan ljet mærin sækja fuglinn, og spurði hann 
ráða, en fuglinn sagði: bræður þínir skulu hlýðnast 
boði konungs, og bjóða honum aptur heim til sín. 

Þá sagði mærin: fugl, vjer systkyni elskum 
hvort annað, svo að ekkert má af öðru sjá; hversu 
má slíkt verða. Þá mun elska yðar verða enn meiri, 
mælti fuglinn. En þá mun konungurinn líka sjá 
mig, mælti mærin. Þá sagði fuglinn: það hlýtur 08 
að verða, ef að allt á vel að fara. 

Morguninn eptir fóru sveinarnir á veiðar, 08 
mættu konunginum. En er hann sá þá, hrópaði hann 
til þeirra álengdar, og spurði, hversu farið hefði. 
Baman reið til hans, og mælti: herra, þínir menn 
erum við, og skulum hlýðnast þjer, systir okkar varð 
gröm út af því, að við færðustum undan, og vildum 
leita ráða hjá henni, í stað þess, að hlýðnast þegar 
boði þínu. Fyrirgef okkur, ef að okkur hefur á orð- 
ið. Konungur mælti: eigi reiðist eg ykkur, fær mjer 
það mikillar gleði, að þið elskið systur ykkar svo 
mikið, enda þó að eg sje eigi riðinn við vináttu yð“ 
ar. Þá hneigðu sveinarnir sig djúpt niður að jörðu, 
í virðingar skyni við konunginn, en mæltu ekki; 
því að góðsemi hans truflaði þá. 


Parisade. 59 


Voru þeir nú á veiðum með konungi um dag- 
inn, og eigi lengi; því að þegar konungur fann, að 
andlegt atgjörvi þeirra var eigi minna, en líkams- 
fimleiki þeirra, þá hjelt hann heim á leið, fyr en 
hann var vanur. Ljet hann þá ríða sinn til hvorrar 
hliðar sjer, en þann heiður hlutu engir, nema hin 
Mestu stórmenni ríkisins; og öfunduðust hirðmenn 
konungsins, og ráðgjafar hans, er sveinarnir riðu á 
Undan þeim. 

En er þeir riðu um stræti borgarinnar, þá varð 
öllum mönnum starsýnt á sveinana, og vissu menn 
€igi, hvað manna það væru. Margir sögðu: guð gæfi, 
að konungur ætti slíka syni, sem þessir menn eru! 

Þegar þeir voru komnir til hallarinnar, sýndi 

Onungur þeim um allt, og lofuðu þeir dýrð þá, er 
Þeir Sáu, eigi um of, og þó eigi of lítið. Síðan 
hlutu þeir að setjast til borðs með konungi, enda þó. 
Þeir færðust undan,, og segðu, að það sambyði sjer 
Eigi, að neyta matar ásamt með honum. 

Konungur var harla menntaður maður og vitur, 
98 var honum vel kunnugt um sögur og háttu ann- 
Ata þjóða; sá hann það, er sveinarnir þögðu yfir 

Orðum, að þeir vildu eigi mæla að fyrra bragði, 
Ytir sakir kurteisi. Hann yrti því á þá, og gjörði 
Svo, meðan þeir sátu yfir borðum; en þeir svöruðu 
Af svo mikilli vizku og skarpleika, að konungur 
Varð sagntekinn af undrun. Hann hugsaði með sjálf- 
Um sjer, að þó að þeir væru sínir eigin synir, þá 
Mundu þeir eigi geta verið betur að sjer um alla 
hluti. Eptir það gengu þeir í annað, herbergi, og 
töluðu lengi um ýmsa hluti. Loksins mælti kon- 
Ungur: því mundi eg aldrei hafa trúað, að í mínu 


60 Parísade. 


ríki væru svo vitrir og ágætir æskumenn, sem þið 
eruð, og hefi eg enga fundið, er hafi veitt mjer slíka 
ánægju, sem þið. Nú munum vjer gleðja oss með 
sönglist og hörpuslætti, því að ekkert er inndælla 
og ágætara, er menn geta haft til tilbreytingar við al- 
varleg störf og vitrar ræður, en fagrir söngvar. 

Þá komu margir söngmenn og söngmeyjar, 08 
hófu fagra söngva, og aðrir ljeku undir á ýmiss hljóð- 
færi. Gömnuðu þeir sjer nú þannig um hríð við dans“ 
leik og söng. 

En er degi tók að halla, þá vörpuðu sveinarnir 
sjer fyrir fætur konungsins, og þökkuðu honum með 
mörgum fögrum orðum allan þann heiður og gæsku; 
er hann hafði þeim auðsýnt; og beiddust heimfarar- 
leyfis; en konungur mælti: farið þið í friði; en minn“ 
ist þess, að nú hefi eg eigi annað gjört, en að vísa 
ykkur leiðina til hallar minnar, svo að þið hjeðan af 
komið sjálfkrafa; skuluð þið ætíð vera mjer velkomn- 
ir, og mjer til gleði og ánægju. 

Áður en þeir kvöddu konunginn, mælti Baman: 
herra, leyf okkur, að biðja þig þess, að þú veitir 
okkur og systur okkar þá ánægju og náð, að hvíla 
þig í húsi voru, þá er þú í næsta sinn ferð á dýra“ 
veiðar; það sambýður raunar eigi dýrð þinni og veldi, 
en stundum hafa konungar hvílst í lágum kofa. þá 
mælti konungur: bústaður þeirra manna, er slíkir 
eru sem þið, hlýtur að vera fagur og þeim samboð- 
inn; mun eg koma að öðrum morgni hjeðan frá; 
mun og systir ykkar eigi verða mjer síður kær, €" 
sjálfir þið. 

Síðan kvöddu sveinarnir konunginn, og riðu heim 
til sín. Sögðu þeir systur sinni frá öllu, sem gjörst 


Parisade. 61 


hafði, og að þeir hefðu boðið konungi heim þangað, 
eins og til var ætlast, og mundi hann koma að öðr- 
um morgni. 

Þá mælti Parísade: þá hljótum vjer að veita 
konungi vel, og munum vjer spyrja fuglinn að, hverja 
Tjetti megi setja fyrir konung; því að fuglinn mun 
Vita það. Síðan spurði hún fuglinn að því, en hann 
Mælti: drottning mín góð, allir rjettir þínir eru hinir 
ágætustu, en nú muntu gæða konungi á perlugraut, 
Og skaltú láta það vera fyrsta rjettinn. 

Hvað þá, hrópaði mærin, perlugraut! Þú ert frá 
Þjer, fugl; því að það borðar enginn maður; konung- 
ur mun undrast perlurnar; en hann veit og, að menn 
Setjast að borði til þess, að neyta matar, en eigi til 
Þess, að dást að perlum og gimsteinum. Þar að auki 
á eg eigi svo mikið til af perlum, sem til þessa þarf. 
Þá mælti fuglinn: gjör þú svo sem eg segi þjer; því 
að gott eitt mun af því leiða. Á morgun í býti skaltú 
fara út í aldingarðinn, og láta grafa undir fyrstu eik 
til hægri handar, þar er nóg af perlum. 

Parisade gjörði svo sem fuglinn sagði fyrir; hún 
fór í býti út í aldingarðinn, og ljet grafa undir eik- 
mni; þá fannst þar undir gullstokkur. Mærin tók 
lann, og opnaði, var hann fullur af perlum, og var 

Ver annari lík. Síðan gekk hún með stokkinn 
heim að húsinu. 

Sveinarnir höfðu. sjeð til Parísade, þegar hún 
fór út í garðinn, og mættu henni nú. Þá mælti 

aman: systir góð, þú fórst ekki með neitt út, en 

kemur nú aptur með gullstokk. Eg skal sýna ykk- 
Ur í hann, mælti hún. 

Hún opnaði stokkinn, og undruðust sveinarnir 


62 Parisade. 


harla mikið, er þeir sáu perlurnar, svo margar og 
fagrar, þó að þær væru eigi stórar; og allar eins. 
Þeir spurðu að, hvernig hún hefði fundið stokkinn; 
en hún mælti: ef þið þurfið ekki annað að gjöra, þá 
skal eg segja ykkur það. Pervís mælti: við ætluð- 
um einungis á móti þjer, og þurfum ekki annað að 
gjöra, en að hlusta á þig. 

Þau gengu nú heim til hússins, og sagði mær- 
in þeim frá öllu því, er fuglinn hafði fyrir mælt, og 
að hann hefði vísað sjer á perlustokkinn. #Töluðu 
þau nú ýmislegt um það, hvað fuglinn mundi ætla 
sjer með þessu, en skildu það eigi; sáu þau, að ekki 
var annað ráð, en að gjöra svo sem fuglinn bauð. 

Þegar þau voru komin heim, ljet Parisade 
sækja eldamann, og sagði honum fyrir, hversu rjett- 
unum skyldi haga handa konunginum; og að hinn 
fyrsti rjettur skyldi vera perlugrautur; fjekk hún hon- 
um stokkinn, og sagði, að þaðan skyldi hann taka 
perlurnar. 

Eldamaðurinn, er aldrei hafði heyrt getið um 
slíkan rjett, hörfaði aptur á bak af undrun. Mærin 
gat sjer til, hversu honum mundi vera innanbrjósts, 
og mælti: það sje eg, að þú heldur, að eg sje eigi 
með öllum mjalla, er eg bið þig, að búa til rjett, 
þann er eigi hefur fyr verið á borð borinn. En nú 
býð eg þjer, að gjöra svo sem eg hefi fyrir þig lagt 
og skaltú skila mjer aptur því, er af gengur perlun- 
um. Eldamaðurinn tók þegjandi við stokkinum; en 
mærin gekk inn, og ljet raða öllu niður í húsinu. 

Morguninn eptir fóru sveinarmir á veiðar, 08 
mættu konungi; en er sól tók að hækka á lopti, 08 
miðdegishitinn lúði þá, þá hættu þeir. Varð Bamat 


Parisade. 63 


eptir hjá konunginum, en Pervís reið heim, til þess 
að láta Parísade vita af, að hann kæmi. Var hún 
Þegar búin að frjetta það, því að hún hafði sent marga 
Menn út, til þess að gæta að, hvenær konungur kæmi. 

En er konungur kom, og var stiginn af baki, 
Þá gekk Paríisade fram, og varpaði sjer fyrir fætur 
honum ; sagði Baman og Pervis honum, að þetta 
Væri systir sín, og beiddu konunginn, að taka heils- 
an hennar. Beygði konungur sig, og reisti upp 
meyna, og er hún stóð rjett, þá undraðist hann, 
iversu hún var fögur að líta, en það sá hann og, að 
eitthvað hefði hún undarlegt við sig, og með nokk- 
Uru móti tignarlegt. Þá mælti konungur: bræður 
Þessir verðskulda, að eiga þig fyrir systir, og þú átt 
skilið, að eiga slíka bræður, undrast eg nú eigi, þó 
að þeir leiti ráða hjá þjer í öllum hlutum. Þá sagði 
Mærin: herra, bústaður vor er engi konungshöll, og 
Sæmir oss eigi, að búa eins og konungar. Konung- 
ur mælti: hús yðar vil eg sjá, og mun eg þá sjá, 
hvort mjer líkar, eður eigi. 

Sýndi mærin nú konunginum um allt húsið, en 
tonungur undraðist, og mælti: mær, kallar þú þetta 
Eigi konungum sæma? Nú furðar mig eigi lengur á, 
ó að þú eigi hirðir um, að vera í borginni; sýn mjer 
Nú aldingarðinn. 

Þá opnaði mærin dyrnar, og sá konungur þegar 
hið gullna vatn, er gaus með dýrðlegum ljóma upp 
að himinskýjunum. Stóð hann grafkyrr af undrun, 
93 mælti: hvaðan kemur vatn þetta, er svo er furðu- 
Est og unaðlegt? Hvar er uppspretta þess, og hví- 
Íker súlist, er slíkt hefur framkvæmt? Eg vil ganga 
Mær og skoða það betur. Þá gekk mærin með honum, 


64 Parisade. 


en á leiðinni komu þau í nánd við hina syngjandi 
eik; heyrði konungurinn hina fögru hljóma, er hann 
aldrei fyr hafði slíka heyrt; en eigi sá hann neinn 
mann. Og er hann heyrði rjett hjá sjer þenna hinn 
unaðlega söng, er eigi var vakinn af mannlegum 
krapti, og eigi stilltur af manna tungum, þá undr- 
aðist hann, og mælti: mær, hvar eru þeir, er leika 
svo fagurlega? Eru þeir undir jörðunni niðri, eður 
svífa þeir hátt í lopti uppi? Mærin svaraði: herra, 
engi maður vekur þessi hljóð, heldur koma þau frá 
eik þeirri, er hjá þjer stendur. Varð konungurinn 
svo gagntekinn af hinum fagra söng, að hann gleymdi 
sjer, og stóð lengi þegjandi. Loksins minntist hann 
þess, að hann ætlaði að skoða vatnið gullna, og mælti: 
mær, eg bið þig, seg mjer, hefur þjer verið gefin 
þessi eik, eður hefur hún sprottið sjálfkrafa í garði 
þínum, eður hefur þú fengið hana úr fjarlægu landi“ 
Hversu heitir þessi eik? 

Mærin svaraði: eigi heitir hún annað, en hin 
syngjandi eik; hún er eigi upp runnin í þessu landi; 
en of langt væri nú, að segja yður, herra, hversu á 
henni stendur. Á hún sjer sömu sögu, og hið gullna 
vatn, og hinn talandi fugl, er þú nú bráðum munt 
sjá. Ef að þú skipar, herra, þá mun eg segja þjer 
frá öllum þessum hlutum, þá er þú hvílir þig eptir 
göngu þessa í miðdegishitanum. 

Konungur mælti: fagra mey, eigi þreytist €8) 
þótt heitt sje, er eg má líta svo mikilfenga og furðu- 
lega hluti; mun eg nú skoða hið gullna vatn, og síð- 
an hinn talanda fugl. 

Komu þau nú að brunninum, þar sem vatnið 
gaus í lopt upp, og sje aptur niður, á víxl; var það 


Parisade. 65 


harla fögur sjón. Þá mælti konungur: mær, þú segir 
mjer, að vatn þetta eigi sjer enga uppsprettu, og sje 
eigi leitt hingað með neinum rennum; skil eg því 
ekkert annað, en að það mumi vera komið úr fjar- 
lægum landsálfum, eins og hin syngjandi eik. 

Þá mælti mærin: svo er sem þjer segið, herra, 
Vatnið hefur eigi uppsprettu, heldur er marmaraskál 
Þessi heil, og eigi gat eður rifa á; en eg hefi látið 
lítinn dropa vatns þessa í skálina, og sá dropi svall 
0g óx; því að sú er náttúra vatns þessa. 

Konungur mælti: nú er nóg komið; því að eg 
Mun aptur koma hingað; fylg mjer nú til hins tal- 
anda fugls. 

Gengu þau nú að salnum, og tók konungur þá 
€ptir óteljandi fuglagrúa, er sátu á greinum trjánna, 
Og svifu um í loptinu; voru þeir allir að syngja, 
hver eptir sínu eðli. Konungur spurði, hverju slíkt 
Sætti, að hvergi sæist fugl í garðinum, nema hjer. 

ærin svaraði: það kemur til af því, að allir fuglar 
Ajúga hingað, til þess að taka undir með hinum tal- 
anda fugli; en hann sjálfur er í búri því, er í salar- 
Slugganum hangir. Söngur hans er fegurri, en nokk- 
Urs annars fugls, og næturgalinn sjálfur syngur eigi 
Mærri eins vel, og hann. 
, Konungurinn gekk inn í salinn, en fuglinn söng 
T sífellu. Þá mælti mærin við fuglinn: heyr þú, hjer 
ér konungur kominn, heilsa þú honum. En fuglinn 
ætti að syngja, og svo gjörðu allir hinir fuglarnir. 
á mælti fuglinn: heill sjertú, konungur, drottinn 
Veiti þjer blessun og náð, og gefi þjer farsælan og 
Angan aldur. Borð eitt stóð nálægt glugganum; þar 
Voru Tjettirnir búnir, og er konungurinn gekk að 


5 


66 Parisade. 


borðinu, mælti hann: fugl, eg þakka þjer fyrir kveðj- 
una, og gleðst eg af því, að sjá þig, sem ert sann“ 
kallaður konungur allra fugla. 

Síðan ætlaði konungur að taka til matar, og var 
grautur fyrstur rjettur, sem til var ætlast; en er hann 
sá, að það voru perlur, þá mælti hann: þetta er und- 
arlegt mjög, aldrei hjelt eg, að menn mundu perlur 
borða. Hann leit hissa á sveinana og á meyna; en 
fuglinn mælti: herra, hví undrast þú, er þú sjerð mat, 
sem búinn er til úr perlum; en þó undraðist þú eigi 
er drottning þín fæddi hvolp, ketling, og trjekubb; 
og trúðir þú sögum illra manna, en þó varstu eigi sjálf 
ur við, er hún varð ljettari. Þá mælti konungur: eg 
trúði því, af því ljósmæðurnar sögðu það. Fuglinn 
mælti: ljósmæður þessar voru systur drottningarinn“ 
ar, og öfunduðust yfir þeirri dýrð, er þú veittir henni, 
þar sem þú gafst henni konunglega tign; þær notuðu 
sjer trúgirni þína, konungur; og munu þær nú bráð“ 
um kannast við glæp sinn. Sveinar þessir og mæf 
eru konungborin, eins og þú, konungur Persalands, 
því að þau eru þín börn, og garðastjóri þinn ól það 
upp, og setti þau til mennta. 

Svo mælti fuglinn, en þokublæju dró frá augum 
konungsins. Hann hrópaði: fugl, það segir mjer hug“ 
ur minn, að þú hafir rjett að mæla; því að óljós til- 
finning sagði mjer, að eg væri þeim nákominn; €" 
nú gjörir þú það ljóst og bjart, er áður var óljóst 
og dimmt. Komið, börn mín, eg vil faðma yður 06 
heilsa. Þá stóðu þau öll upp, og kysstust og föðn 
uðust. Slíkri gleði má engi tunga lýsa. 

Síðan stje konungur á hest sinn, og reið til bors“ 
arinnar. Ljet hann þegar höfða mál á móti systrum 


Parisade. 67 


drottningarinnar, og leið eigi á löngu, áður þær geng- 
ist við glæpum þeim, er þær höfðu drýgt; voru þær 
hálshöggnar þegar. 

Meðan á þessu máli stóð, gekk Kosrú Sjak, 
konungur, til höfuðkyrkjunnar, þar sem drottning 
hans hafði verið í mörg ár, og þolað hörmungar og 
kvalræði. Fylgdi konunginum allt stórmenni ríkis- 
ins, og ógrynni fólks. En er konungurinn sá, að 
drottningin var orðin föl og mögur, og tekin af gráti 
Og langri eymd, þá faðmaði hann hana, og grjet. 

ann mælti: drottning, eg kem til þess, að biðja 
Þig fyrirgefningar, því að þú ert saklaus. Nú líða 
Þær hegningu, er ollað hafa ógæfu þinni; en þú fær 
Þá gleði, að heyra, að þú ert móðir tveggja ágætra 
Sona, og einnar fagurrar dóttur. Kom þú, og sezt 
aptur í þá tign og dýrð, sem þjer ber. 

Þetta heyrði allur lýðurinn, og varð nú gleði 
Mikil um alla borgina. En morguninn eptir fóru 
konungur og drottning, sem nú hafði lagt af hörm- 
Ungaklæði sín, ásamt hirðinni til systkynanna. Þá 
eiddi konungur drottninguna fyrir þau, og mælti: 
Jer eru börn þín, drottning, faðma þú þau, eins og 
Es hefi þegar gjört. En drottningin faðmaði þau, og 
Srjet fögrum tárum, er hún hafði þolað miklar hörm- 
ingar fyrir þeirra sakir. 

Var nú dýrðleg veizla búin konunginum og drottn- 
gunni; en síðan gengu þau öll upp í aldingarðinn, 
08 skemmtu sjer við hið gullna, gjósanda vatn, hina 
Syngjandi eik og við hinn talanda fugl. 

Síðan hjeldu þau heim til borgarinnar, og reið 

man til hægri handar konungi, en Pervís til vinstri 
Andar; þá kom drottning og Parisade; þá hirðmenn 


A 


ö8 Parisade. 


og ráðgjafar og önnur stórmenni, eptir stjett sinni. 
Þyrptist múgur manna að úr öllum áttum, og varð 
mönnum eigi síður starsýnt á konungssynina og kon- 
ungsdótturina, en á konunginn sjálfan og drottningu 
Parísade hjelt á fuglinum, og flugu allir fuglar Í 
kringum hann, því að þeir vildu syngja með honum; 
gekk svo ferðin allt til hallarinnar; en um kvöldið 
var öll borgin ljósum prýdd, og var lengi mikil gleði; 
því að börn konungsins, Æosrú Sjaks, voru aptir 
fundin, og drottningin leyst úr kvölum sínum 08 
hörmungum. Lýkur hjer svo þessari sögu. 





69 


Hassan kaðlari. 


Meðan Harún kalífi rjeði ríkjum, bjó í Bagdað 
kaðlari nokkur fátækur, að nafni Fassan, með konu 
Sinni og fimm börnum, er hann ól upp í eymd og 
ágindum. Með mestu fyrirhöfn eg erviði gat hann 
Varla unnið sjer svo mikið fje, að hann hefði nóg að 
leggja fyrir sig og fjölskyldu sína. Á hverjum 
Morgni fór hann á fætur fyrir sólaruppkomu, og vann 
tam á nótt. Fór hann þá þreyttur heim úr smiðju 
sinni, fjekk konu sinni það lítilræði, er hann hafði 
lotið fyrir dagsverk sitt, og neytti kvöldverðar. En 
hann var glaður og ánægður í fátækt sinni, og lifði 
Með hugarrósemi. Á kvöldin, er hann hafði matast, 
omu öll börnin til hans, hlupu upp um háls hon- 
Um; og hættu eigi fyr að biðja hann, en hann sagði 
eim eitthvert æfintýri eður sögu; hlustuðu þau þá á 
lann, og voru kyr og eptirtektasöm; en móðir þeirra 
sat hjá, og þótti gaman að. 

m sama mund voru í Bagdað vinir tveir; hjet 
annar Sadá, og var svo auðugur, að hann vissi eigi 
Sir sinna tal; en hinn Ál, og átti hann reyndar 
Minna, en var þó ekki fátækur. Þeir unnu hvor öðr- 
= harla mikið, og var það ekki nema einn hlutur, 

S þá Steindi á um. „Sadí var fastur á því, að menn 
“l Sætu hugsað sjer neitt farsællegt lif á jörðunni, 


70 Hassan kaðlari. 


nema því að eins, að menn hefðu nóg af fje og auð“ 
æfum, til þess að menn gætu haft nóga ánægju, 08 
átt gott. En Ál sagði, að það væri eigi svo; hjelt 
hann, að rósöm samvizka yrði að vera sameinuð 
auði; því að öðrum kosti væri allt gull og silfur ekki 
meira, en moldar virði, og ekki þess vert, að menn 
rjettu út höndina, til að ná því. 

Þannig kíttu þeir einhvern dag fram og aptur 
um þenna hlut, og komust þeir, meðan þeir voru að 
tala um það, út úr hinu eginlega umræðuefni, 08 
fóru að ræða um þau meðöl og tiltæki, er gætu hjálp“ 
áð mönnum til þess, að ná miklum auði. Hjelt Sadi 
sínu fram, og sagði, að fátæklingarnir væru fátækir 
vegna þess, að þeir fæddust í fátækt, eða eyddu 
auði sínum viljandi, og notuðu hann illa í heimsk! 
sinni. Hjer er kaðlari einn, mælti hann, og benti á. 
Hassan, því að þeir voru komnir í nánd við verk“ 
smiðju hans. Þessi maður virðist mjer vera í bágur! 
kringumstæðum, sagði hann, og vinnur hann þó kapp“ 
samlega, í hvert sinn, er eg sje hann. Mundi han 
án efa öðlast auðæfi og fjármuni, ef hann hefði nóg 
fje til að kaupa fyrir, og gæti haldið nóg fólk til 
að vinna. „Álí brosti, og mælti: þú ert maður ríkur 
gefðú honum fje; muntu þá sjá, hvert þú hefur rjélt 
að mæla; eg held miklu fremur, að gæfan þurfi ein“ 
ungis að brosa við fátæklingunum, svo að þeir verð! 
ríkir, og komist í álit; því opt stoðar óvænt tilviljun 
meira, en auður heimsins. „Sadí var þegar fús á, að 
gjöra það, sem Ál stakk upp á; og gengu þeir ÞÚ 
til Massans, er var að verki sínu í óða kappi, 95 
tók ekki eptir þeim. Sadí klappaði á öxl honu' 
og mælti: heyrðu, vinur góður, hættu að vinna, og 


Hassan kaðlari. rp| 


taktu eptir því, er eg ætla að segja við þig. Snjer- 
ist Hassan þá við; og er hann sá báða hina vel 
klæddu ókunnu menn, hætti hann að vinna, og kvaddi 
Þá kurteislega. Frjetti Sadí hann eptir, hvernig á 
högum hans stæði; sagði Fassan honum þá hreint 
Og beint frá stöðu sinni, og urðu hinir ókunnu menn 
Þess brátt vísari, að hann var maður rjettvís og góð- 
tr drengur. 

Þá mælti Sadi: Ekki var það forvitni ein, er 
kom okkur til þess, að trufla þig í starfa þínum; því 
að við ætlum að gjöra þjer gott. Hvort heldur þú, 
að þjer muni takast, að bæta úr kjörum þínum, ef 
að góður vinur þinn gæfi þjer tvö hundruð gullpen- 
inga; og ætli þú mundir geta grætt svo mikið með 

eim peningum, að þú yrðir eins auðugur, og hver 
Annar ríkur kaðlari í Bagdað? Hassan varð hissa, 
Er Sadí ávarpaði hann á þenna hátt, en það skildi 
hann, að talað mundi vera af alvöru; varð hann því 
Slaður mjög, og sagði: herra, að ári liðnu held eg, 
að mjer mundi takast, að verða auðugari, en hinn 
Auðugasti kaðlari hjer borginni. Fór Sadí þá í 
Vasa sinn, og dró upp pyngju, fulla af gulli; hann 
Íjekk Hassan pyngjuna, og mælti: þá er vel, við 
trúum þjer; vil eg að þú þiggir pyngju þessa; það 
ru tvö hundruð gullpeningar; njóttu þeirra vel, og 
Slertu heppinn, þá mun eg ekki sjá eptir gjöf minni. 
"unum við koma til þín eptir nokkra stund, til að 
Vita, hversu farið hefur. Gengu þeir síðan á burtu, 
08 heyrði „Sadí eigi þau gleði- og fagnaðarorð, er 
Tassan ljet fylgja þeim. 
ar hann nú frá sjer numinn af kæti. Hann 


lokag; lf 
kaði Verksmiðju sinni, því að svo var hann sæll, 


72 5 Hassan kaðlari. 


að hann fjekk sig eigi til að vinna; gekk hann nú 
út; og hugsaði um, hversu hann bezt fengi varið fje 
sínu. „Loksins ásetti hann sjer, að taka tíu gullpen- 
inga frá, og kaupa hamp fyrir þá. En hina 
hundrað og níutigi gullpeninga, sem eptir urðu, 
geymdi hann, svo vel sem unnt var, í höfuðdjásni 
sínu, svo að þeir eigi skyldu týnast. Síðan snjeri 
hann aptur til borgarinnar, tók með sjer fjóra menn, 
og keypti svo mikið af hampi, að bæði þeir og sjálf“ 
ur hann varla fengu borið. Fór hann nú með hamp“ 
inn heim til sín, og hugsaði með sjálfum sjer, að nú 
skyldi hann einu sinni halda veizlu heima hjá sjer; 
gekk hann því út á torgið, keypti stórt kjötstykki, 
og ætlaði að færa konu sinni, því að nú átti að sjóðð 
og steikja, og lifa betur, en soldán í dýrð sinni. 
Meðan hann var að hugsa þetta með sjer, kom allt 
í einu stór gammur fljúgandi í loptinu, renndi sjer 
að Hassan, læsti klónum í kjötstykkið, og ætlaði á 
burtu með það. En Æassan hjelt fast, og sleppti 
ekki kjötinu. Þá fjell til allrar ógæfu höfuðdjásnið 
ofan af höfði honum, en þá sleppti gammurinn allt 
í einu kjötstykkinu, og áður en Hassan gat snúið 
við, náði gammurinn höfuðdjásninu með klónum, 08 
flaug á burtu með það, og alla gullpeningana. Þá 
hljóðaði vesalings kaðlarinn upp yfir sig; fólkið á 
torginu öskraði með, og ætlaði að hræða gammin" 
til að sleppa húfunni. En gammurinn gaf sig ekki 
að ópinu, flaug áfram og hvarf. Hassan formældi 
forlögum sínum, og sagði mönnum frá, að hann hefði 
átt mikið fje fólgið í höfuðdjásninu, og vildi láta þá 
kenna í brjósti um sig. En margir trúðu honu" 
ekki; sumir hæddust að honum, og hlóu að því, að 


Hassan kaðlari. 73 


hann eigi skyldi hafa geymt fjár síns betur, en þetta. 
Fór Hassan þá heim, keypti sjer nýtt höfuðfat fyrir 
Það, er hann átti eptir, og átti nú, í stað hinna tveggja 
hundraða gullpeninga, ekkert annað, en hampinn, 
kjötið og höfuðfatið. Þar að auki var hann smeikur 
við Sadí, að hann mundi reiðast, og kalla sig svik- 
ara oglygara. Var hann mjög hnugginn, þá er hann 
kom heim, og sagði konu sinni frá öllum óförum 
Sínum. Konan grjet, og gjörði hann enn hryggari. 
En að stundu liðinni hresstust þau við aptur; varð 
Hassan aptur kátur, fór í verksmiðju, eins og áður, 
og gekk að vinnu frá morgni til kvölds. 

Leið nú svo nokkur tími, og hugsaði nú hvorki 
Sadi nje Alí um Hassan, og hin tvö hundruð gull- 
Þeninga, sem hann hafði fengið hjá þeim. Bar þá 
Svo við einhvern dag, að þeirgengu fram hjá kaðla- 
Smiðjunni, og langaði Sadí nú mjög til að vita, hvað 
Orðið væri af fjenu, og hvernig Hassan hefði varið 
Því. Gengu þeir Al þá inn í verksmiðjuna, og bjugg- 
st þeir nú við, að öðruvísi mundi standa á fyrir 
kaðlaranum, en áður. En það brást þeim, því að 
Hassan var hinn sami, nema að því leyti, að hann 
hafði nýja húfu. Þá brosti Alí, og mælti: Sadí, 
nú máttu sjá, að eg hafði rjett að mæla, og hefur 
fe þitt eigi komið að neinu haldi. En Sadí varð 
Teiður mjög, og spurði Jassan með ákefð mikilli, 
hvað hann hefði gjört við fjeð. Varð Hassan hrædd- 
Ur, er hann sá menn þessa koma inn í hús sitt, en 
Samvizka hans var góð, og því sagði hann þeim satt 
Og rjett frá öllu, er gjörst hafði. Ekki trúði Sadí 
lonum samt, en mælti: eg vil eigi annað, en að þú 

annist við það, að þú ljúgir öllu því, er þú nú hefur 


74 Hassan kaðlarí. 


sagt; því þess er eg viss, að þú hefur eytt fjenu til 
sællífis og munaðar, meðan það entist; því að þess 
hefi eg aldrei heyrt getið, að gammar ræntu höfuð- 
fötum manna. Seg okkur nú satt frá öllu. En það 
gilti einu, hvað /assan sagði; Sadí trúði honum 
eigi. Loksins tók Alí fram í ræðuna, og hjelt uppi 
svörum fyrir Massan, og sagði frá nokkrum gamma- 
sögum, er hann þóttist sjálfur hafa lifað, og sem 
sefuðu Sadí nokkuð, en þótt undarlegar væru; en 
Sadi fyrirvarð sig fyrir Alí, og vildi eigi kalla aptur 
orð sín; heldur vildi hann voga annari pyngjunni til. 
Sagði hann því við Alí: vinur minn, atburður þessi 
sannar eigi hið minnsta, þó að það dæmi, er þú kem- 
ur með, sje á móti skoðun minni. Sjá þú, eg gef 
Hassan enn tvö hundruð gullpeninga; vonar mig, 
að honum takist betur í þetta sinn. Snjerist hann 
að Hassan, og mælti: taktu við þessu, en farðu vel 
með fjeð; og neyttu skynsemi þinnar, því hjálpi þjef 
ekki þetta, þá get eg eigi veitt þjer lið optar. Því 
að sjerhver hlutur hefur takmörk sín, og eins gjar 
mildi mín. Varð Hassan nú glaður mjög, og lofaði 
öllu góðu; enda hafði hann og hinn bezta vilja til 
að halda það; kvöddu þeir hann þá, og fóru leiðar sinnar: 
e.s Nárhagsaði Hassan vel um það, hvernig hann 
ætti að fara með fje sitt í þetta sinn; þótti honum 
nú eigi ráðlegt að geyma það í húfu sinni; hugsaði 
hann nú á marga vegu, en ekkert ráð líkaði honum: 
Þá er dimmt var orðið, lokaði hann smiðju sinnis 
ljet fjeð í vasa sinn, og fór heim til sín. Sá hann Í 
stofu. sinni gamla steinkrukku í skoti einu, er Vár 
fúll af moldarrusli, og heyi, og hafði staðið þar Í 
mörg ár. Hákarl honum þá, að þar mundi 


Hassan kaðlari. 75 


Mega varðveita fjeð, því engum mundi detta í hug 
að hreifa við steinkrukkunni. Helti hann nú í mesta 
flýti, áður en konan og börnin komu inn, heyruslinu 
Úr krukkunni, og ljet fjeð þar aptur niður í; síðan 
huldi hann það með ruslinu aptur, svo að ekki bar 
á neinu. Tók hann tíu gullpeninga frá, en talaði 
ekkert um þetta við nokkurn mann, og jafnvel ekki 
Við konu sína, því að hann var hræddur um, að hún 
mundi segja frá því. Að því búnu fór hann að hátta. 
Morguninn eptir fór hann snemma á fætur, tók 
hina tín gullpeninga, er hann hafði tekið frá, leigði 
burðarmenn, og keypti svo mikið af hampi og hör, 
Sem hann fjekk fyrir fjeð; ljet hann síðan bera allt 
heim. Meðan hann var á burtu, hafði konan eigi 
Verið aðgjörðalaus á heimilinu. Hún heyrði, að kallað 
Var úti á strætinu: sápa, kaupið sápu! datt henni þá í 
hug, að hún væri með öllu sápulaus, og þyrfti því að 
kaupa sápu. Nú vantaði hana fje, og meðan hún var 
að hugsa um, hvernig hún ætti að fá sjer nokkra 
skildinga, tók hún eptir steinkrukkunni, er stóð í 
skotinu; datt henni nú í hug, að láta hana fyrir 
Nokkuð af sápunni. Hún tók krukkuna, fór með 
hana fram í dyrnar, og kallaði á eptir sölumanninum, 
er þegar var fús á að skipta; en konuna: grú:aði eigi, 
að hún hefði borgað hundrað og níutigi gullpeninga fyrir 
hokkuð af ódýrri sápu; var hún vel ánægð með kaupin. 
Þegar Hassan kom heim, og var búinn að láta 
allt, er hann hafði keypt, á vísan stað, gekk hann 
$tst og fremst þangað, sem steinkrukkan átti að 
Vera; en af skelfingu var hann nær því hniginn til 
Jarðar, er hann sá skotið autt, og að krukkan var 
Orfin, Kallaði hann í skyndi á konu sína, og spurði 


76 Hassan kaðlari. 


hana, hvað af krukkunni væri orðið. Varð konan 
mjög hýrleit við, og sagði honum, hversu heppin 
hún hefði verið, þá er hún skipti á krukkunni fyrir 
töluvert af sápu. En þá varð MZassan sem örvita, 
reif í skegg sitt og hár, og hrópaði: æ, mig ógæfu- 
saman og auman mann. Tók hann höndum um höf 

uð sjer, barði konu sína, og sagði henni frá þeirri 
ógæfu, sem hann nú í annað sinn hlaut að þola, og 
kveinaði hástöfum. Konan varð dauðhrædd, og barm- 
aði sjer líka út af þessari ógæfu; en hún kenndi 
manni sínum um það allt, og setti honum fyrir sjón- 
ir, að hann hefði átt að trúa henni betur, og þar að 
auki eigi að vera svo fávís, að láta svo mikið fje á 
slíkan stað. Þrættust þau út af þessu um hríð, 08 
kenndi hvort öðru; en þar kom þó um síðir, að þau 
urðu að láta sjer þetta lynda; gullpeningarnir vort 
horfnir, og komu eigi aptur fyrir harmatölur einar 
Það, sem kemur allt í einu, það fer og allt í einu: 
Var Hassan hinn sami fátæki kaðlari, og hann hafði 
áður verið. 

Hryggur og sorgbitinn hugsaði hann nú um Sadi 
og Álí, og leið ekki langur tími, áður þeir komu 
einhverju sinni þar að verksmiðjunni. Ætlaði Jassdðt 
þá í fyrstu að skjótast undan, er hann sá þá, €P 
það var um seinan, því þeir voru þegar búnir að 
koma auga á hann, og bar þá nú skjótt að. Varð 
Sadí fár við, er hann sá, að ástand kaðlarans €i8' 
hafði umbreyzt, og ljet hann segja sjer frá, hvernig 
fjeð hefði glatast; en sagði, að Hassan ætti allt þetið 
skilið, og kvaðst hann nú eigi geta varið meiru ÍJ€ 
til slíkra tilrauna; og hefðirðu átt að varðveita fje 
þitt betur, bætti hann við. Hassan mælti: herra, #8 


Hassan kaðlari. rir 


á enga hirzlu í húsi mínu, er eg geti geymt fje í, 
Og læst verði; en allt er opið hjá mjer, og gildir 
Það einu; því að þar, sem ekkert er, þar verður engu 
stolið, og engu miðlað.  Steinkrukka þessi hafði 
Staðið afar lengi þarna í skotinu, og hafði engum 
dottið í hug, að fleygja henni eður farga. En varla 
Var eg búinn að láta fjeð í hana, fyr en fjandinn 
hljóp í konuna mína, og sendi hana í sápukaup. 
Til fátæktar er eg fæddur, herra, og verður eigi úr 
þvi bætt. 

Á meðan Hassan var að mæla þetta, varð Al 
Litið niður fyrir sig, og fann hann dálítið blýstykki; 
tók hann það upp, fjekk Æassan það, og mælti: 
Vinur góður, nú mun eg reyna ofur lítið við þig, og 
Sefa þjer blý þetta, er hjer hefur legið hirðingarlaust 
á jörðunni; má vel vera, að það færi þjer meiri heill, 
En gullpeningar þeir, er Sadí vinur minn gaf þjer 
fyr. Hassan brosti, en tók samt við blýinu, og ljet 
Það í vasa: sinn. En Sadí aptur á móti sagði Í gremju 
Sinni við Alí: Það er kynlegt, að þú skulir treysta 
Svo auðvirðilegum hlutum, sem blý þetta er, þar sem 
tvö hundruð peninga ekki duga. Alí svaraði eigi, 
En hugsaði með sjer, að allt mundi vel fara. Gengu 
nú vinirnir á burtu. Í þetta skipti rjeðu þeir samt 
Ekkert af um það, hvort þeir skyldu koma aptur, 
€ður eigi, en þótt Alí fastlega rjeði með sjálfum sjer, 
að koma aptur eptir nokkra stund, og vita, hvernig 
Sengi; því að honum fannst, sem ógæfa Hassans 
Væri horfin, og gæfan mundi láta birtu sína bera yfir 
Ífsferil hans. 

Gekk kaðlarinn nú að verki sínu, sem ekki hefði 
* orðið, þar til er kvöld var komið; þá gekk hann 


78 Hassan kaðlari. 


heim, og sagði konu sinni frá því, er gjörst hafði- 
Ekki hugsaði hann um blýið. Þá er hann hafði mat- 
ast, komu börnin, eins og vant var, og knúðu á hann, 
að hann segði þeim sögu; varð hann að láta það eptir 
þeim. 

Fiskimaður nokkur bjó þar í nágrenninu; datt 
manni þessum það kvöld í hug, að fara, og veiða Í 
Tígrisánni. Sótti hann veiðarfæri sín, og gætti að, 
hvort þeim væri í nokkru áfátt; voru netin öll væn 
og sterk; ená eitt þeirra vantaði blýsökku, og þurfti 
hana þó eigi stóra. En hefði hann ekki hana, þá gat 
hann ekki lagt netið. Leitaði hann nú um allt hús 
sitt, en fann alls ekkert blý. Feginn vildi hann kaupa 
blý, en það var búið að loka öllum sölubúðum, 0$ 
hjelt hann, að sjer mundi eigi takast, að vekja kaup“ 
menn upp úr rúmum þeirra fyrir slíka smámuni; en 
morguninn eptir hlaut hann að vera kominn ofan áð 
ánni, fyrir sólaruppkomu, því annars mundi hann eigi 
draga eina kind. Hann sagði því við konu sina“ 
farðu til nágranna okkar, og reyndu, hvort þeir ekki 
geti hjálpað mjer. Fór konan nú til allra, en eng“ 
inn gat hjálpað henni um neitt blý, enda þó þeir 
hefðu viljað; fór hún við það heim, og var eigi Í 
góðu skapi. Ekki lá þá betur á manni hennar, 06 
spurði hann hana, hvort hún hefði leitað fyrir hjá 
Hassan kaðlara. Kvaðst hún þá ekki hafa farið 
þangað, því að hún hefði eigi getað gjört sjer í hug“ 
arlund, að slíkur fátæklingur, er ekkert ætti sjálfur; 
mundi geta veitt þeim lið, og sagðist hún nú eig! 
mundi optar fara. En fiskimaðurinn reiddist, 08 rak 
hana á stað með harðri hendi. Fór konan nú Ú 
Hassans, og barði á dyr, þangað til upp var lokið- 


Hassan kaðlari. “9 


Sagði hún nú frá erindi sínu, og ætlaði kona as- 
sans að láta hana fara við svo búið; en assan 
stökk sjálfur upp úr rúminu, fjekk konunni blýið, 
og þótti vænt um, að geta gjört nábúa sínum greiða. 
Kona fiskimannsins var líka glöð út af þessu, og 
lofaði Fassan, að hún skyldi senda honum alla þá 
fiska, er kæmu í fyrsta drætti. Síðan flýtti hún sjer 
heim, og þótti manni hennar vænt um, var hann og 
Þegar fús á að efna heit konu sinnar. 

Um morguninn fór hann ofan að ánni, og fjekk 
Í fyrsta drætti einn fisk fagran og feitan, álnar 
langan. Festi hann nú í huga sjer, að þann fisk 
skyldi Æassan fá, og ljet hann niður í vatnskerið; 
en fiskurinn synti í kring, og buslaði. Var sem und- 
arlegt töframagn hvíldi yfir neti fiskimannsins „á 
Þeim degi, því að í heilt missiri hafði hann ekki 
dregið svo marga fiska í net sitt; var hann því glað- 
ur mjög, og að enduðu verki sínu fór hann heim, og 
fjekk konu sinni þann fisk, er hann fyrst hafði 
Veitt, en hún fór með hann til Zassans. 

Hjer kem eg með fyrsta dráttinn mannsins mins, 
Sagði hún við konu assans. Það er reyndar ekki 
Mema einn karfi, en hann er feitur og stór, og vænt- 
ir mig, hann muni verða gómsætur. Eg átti að skila 
hjartans þakklæti frá manni mínni mínum fyrir blýið ; 
Það hefur hjálpað okkur mikið í dag; og ef að þið 
Skylduð þurfa einhvers við, vina mín góð, þá kom- 
ð til okkar, því að! gjarnan viljum við launa góð- 
Vilja ykkar. Gekk hún síðan á burtu; en kona 

assans tók' fiskinn, skar hann í sundur, og ætlaði 
Að gæða manni sínum með honum, þá er hann kæmi 
leim frá vinnu sinnis því að hann hafði gengið til 


80 Hassan kaðlari. 


smiðju snemma um morguninn. Þegar hún skar upp 
vömb fiskjarins, sá hún, að glitti í eitthvað, þá tók 
hún það innan úr fiskinum, og þvoði; hjelt hún að 
þetta væri fallegt glerstykki, en reyndar var það 
stór og dýrmætur rúbínsteinn; en hún hafði ekki vit 
á því. Ætlaði hún þá að fleygja steininum, en hugs- 
aði sig um, að börnunum mundi þykja gaman að 
leika sjer að honum; fór hún inn í stofu, og fjekk 
þeim steininn.. Ljeku börnin sjer að steininum, og 
hentu mikið gaman að honum, þangað til er dimmt 
var orðið; þá kom faðir þeirra heim, og móðir þeirra 
kveikti ljós. Tók þá eitt barnanna eptir því, að Í 
hvort sinn, er steininum var haldið þar, er skugga bar 
á, þá lýsti af honum; og fengu nú hin börnin að 
vita þetta. Urðu þau nú ólm eptir að gjöra þessar 
ljósatilraunir með steininn, og hripsaði hann hvað 
af öðru; vildu smábörnin og hin lítilsigldari ekki 
þola slíkt, en þau æptu hátt upp yfir sig, svo að 
Hassan varð að skipa þeim að þegja. Þau þögn“ 
uðu um stund, og hvísluðu og hlóu hvað í eyrun á 
öðru, svo að faðir þeirra eigi skyldi heyra það; en 
bráðum hófust aptur óp, köll og háreysti, svo að 
Hassan varð fokreiður, og spurði börnin, hvað þat 
væru að hafast að. Gekk þá elzta barnið fram, 08 
sagði upp alla sögu. Fassan varð forvitinn, og tók 
við steininum, og hjelt á honum í lófa sjer, lýsti 
af honum, svo sem af ljósi. Var nú kallað á móð- 
irina, og þótti henni gaman að, þangað til faðirinn 
kallaði: nú er nóg komið, allir í rúmið! En börnin 
hlýddu boði hans, afklæddust, og fóru að sofa, öll 
fimm í einu rúmi; gátu þau samt ekki sofnað, því að 
steinninn stóð þeim allt af fyrir hugskotssjónum. 


Hassan kaðlari. s1 


Faðir þeirra tók nú steininn, og ljet hann upp 
á hillu eina; sagði móðirin þá frá, á hvern hátt hún 
Væri að honum komin; furðaði Æassan sig reyndar 
á því, en hjelt þó, að steinninn væri ekki annað 
en gler; því að hvorki hann nje kona hans höfðu 
Vit á eðli gimsteina. —Slökkti hann nú ljósið, en 
Steinninn ljómaði svo skært af hillunni, að albjart 
Varð í stofunni, og var sem ljós logaði. Og sem 
börnin litu þetta, varð engu tauti við þau kom- 
ið; þau ruku upp úr rúminu, og dönsuðu um gólfið 
með slíku háreysti og ópi, að ekkert heyrðist til 
föður þeirra, þó hann kallaði af öllu megni, til að 
banna þeim. Loksins þreif hann hvað af öðru, og 
fleygði þeim í rúmið, og skipaði þeim af alvöru, að 
Íggja kyrrum, svo að þau eigi hjeldu vöku fyrir 
fólki, er bjó í nálægum húsum. Þetta dugði, börn- 
in sofnuðu, og Hassan mælti nú við konu sína: líttu 
á, blýið hans Alís hefur þó veitt okkur tvo hluti, 
tefnilega fagran fisk, og ljós um vetrartímann; því 
Meðan við eigum stein þenna, þurfum við ekki ann- 
að ljós. 
Rjett við hliðina á Massan bjó gyðingur nokk- 
Ur auðugur að fje, ogátti feikn af gulli og silfri; sá 
Verzlaði með gull og gimsteina. Svefnherbergi hans 
Var þannig háttað, að milli þess og stofu Fassans 
Var einungis örþunnt þil. Nú vaknaði gyðingurinn 
Um nóttina, við hávaðann í börnunum, og vakti hann 
Onu sína, og mælti: heyrir þú ekki hávaðann og 
dansleikinn inni hjá honum nágranna okkar; það fer 
ekki hjá því, að eitthvað nýrra hefur við borið; skaltu 
Mú fara þangað snemma á morgun, og vita, hvað um 


6 


82 Hassan kaðlari. 


er að vera; lofaði konan nú þessu; bráðum varð allt 
hljótt, og ekkert heyrðist. 

Morguninn eptir gekk FZassan snemma til smiðju; 
og eptir að hann var kominn að heiman, kom kona 
gyðingsins til konu Hassans, og fór að skrafa um 
sitt hvað; en loksins spurði hún, hvað láta það hefði 
verið hjá þeim um nóttina. Kona Hassans mælti: 
eg fann skrítinn hlut í fiski einum, og hafa börnin 
hann fyrir leikfang; það er eins og gler, en samt 
lýsir af því myrkri svo skært, að við ekki þurfum 
neins ljóss við. Um leið og hún sagði þetta, tók 
hún steininn ofan af hillunni, og sýndi konunni hann- 
En er hún leit hann, þá sá hún þegar, að þetta var 
hinn fegursti rúbínsteinn, sem hún á allri æfi sinni 
hafði sjeð; en hún vareigi öll þar sem hún var sjeð, 
og talaði því ekkert um ágæti steinsins; heldur hló 
hún að þessum atburði, og spurði, hvort steinninn 
ekki fengist keyptur. Hann er reyndar einskis virði, 
sagði hún, en eg á annan öldungis eins, og ætla eg 
að láta smíða mjer eyrnagull, ef eg fæ þenna stein 
keyptan. Bauð hún konunni eitthvað lítilsháttar 
fyrir steininn, og ljezt ekki hirða, hvort hún fengi 
hann, eður eigi. Kona assans ætlaði og að farð 
að fá henni steininn; en börnin tóku að skrækja 05 
hljóða, og urðu ær; hvíslaði hún þá skjótt til gyð“ 
ingakonunnar, að hún skyldi heldur koma seinnð; 
og fá steininn. Sá nú kona gyðingsins, að hún ekki 
mundi fá steininn í það sinn; en hún lagði ríkt á 
við konu Massans, að sýna engum steininn, eður 
selja hann; fór hún nú heim til sín, og sagði mann! 
sínum upp alla sögu. Hann svaraði: kona góð, 
þenna stein hljótum við að kaupa, hversu dýr sem 


Hassan kaðlari. 83 


hann verður; því sje hann eins, og þú lýsir honum, 
Þá á hann sjer engan líka á jarðríki, og allur auður 
heimsins hrekkur ekki til, eigi menn að borga fyrir 
hann eins mikið, og hann er verður. Samt verðum 
Við að reyna til að fá hann fyrir lítið; skaltu þess 
Vegna fara í kvöld til Zassans, og bjóða fyrst lítil- 
tæði fyrir hann, til þess, að hjónin ekki fari að reigja 
Sig; því að þau eru fátæk, og má vel vera, að þau 
láti steininn við lítilræði einu; en renni þau ekki 
Strax á agnið, þá hlýtur þú að bjóða þeim meira, og 
kaupa steininn, hvað sem hann kostar. Um kvöld- 
ið fór gyðingskonan aptur inn til konu assans, og 
Sagði við konu hans: vina mín góð, eg hefi sagt 
Manni mínum frá steininum, og vill hann gjarnan eiga 
Steininn, sjer til skemmtunar; viljið þjer selja hann? 
En kona Fassans vildi ekki, því að hún hugsaði, 
að maður hennar mundi reiðast, ef hún seldi stein- 
mn án hans vitundar. Þá varð kona gyðingsins 
Smeik, og sagði: vinkona góð, eg skal gefa yður 
tuttugu gullpeninga fyrir steininn. En kona Has- 
Sans var ekki heldur heimsk, og fór hana að gruna 
Eitthvað, en hún sagði rólega: eg sel ekki steininn, 
fyr en maðurinn minn kemur heim; þá bauð gyðings- 
*Onan henni fimmtigi gullpeninga , og sextigi bauð 
lun henni, og sjötigi, og áttatigi, og níutigi, og 
lundrað. Þá kom assan. Kona hans fór á móti 
Snum, og mælti: maður minn, nábúakona okkar vill 

Sjarnan kaupa stein okkar, og hefur þegar boðið 
Undrað gullpeninga fyrir hann; en eg vildi eigi 

Selja hann, fyr en þú kæmir; getur þú nú sjálfur 
An, ef að þú vilt svo. Hassan furðaði með 
um sjer á slíkum boðum, og grunaði hann nú, 


6* 


84 Hassan kaðlari. 


að þetta mundi ekki vera gler eingöngu, og sagði 
við gyðingskonuna: stein þenna sel eg eigi, nema 
við miklu verði. Varð gyðingskonan nú hreint frá 
sjer, og bauð þúsund gullpeninga, því næst tvær 
þúsundir, og allt að fimmtigi þúsundum. Þá mælti 
Hassan:. það sje eg, að þjer viljið gjarnan eignast 
stein þenna, og skuluð þjer fá hann, en þó ekki fyr- 
ir minna, en hundrað þúsundir gullpeninga. Ef þjer 
viljið gjalda það fje, þá er ekkert um að tala; en ef 
þjer eigi viljið það, þá sel eg hann öðrum, og má vel 
vera, að eg hljóti meira fyrir hann, því það veit eg, að 
steinninn er meira verður; en yður vil eg láta sitja fyrir 
honum, fyrir sakir gamallar vináttu og góðs sambýlis. 
Svo miklu fje þorði gyðingskonan eigi að lofa, nema 
hún spyrði mann sinn leyfis. Fór hún nú heim í 
flýti, sótti hann, og sagði, að hann yrði sjálfur að 
enda kaupin. Vildi gyðingurinn láta áttatigi þús- 
unda gullpeninga fyrir steininn, en Hassan reiddist, 
tók steininn, og ætlaði á burtu; vildi hann eigi ráðg“ 
ast framar um þau kaup. Í ángist hjarta síns lof“ 
aði gyðingurinn þá þeirri borgun, sem Fassan heimt- 
aði, og voru nú kaupin fest með þeim. Kvaðst 
gyðingurinn samt ekki eiga svo mikið fje fyrirliggj“ 
andi, og sagði, að hann yrði að láta sjer nægja 
tvær þúsundir gullpeninga þann dag, en lofaði hinu; 
sem á vantaði, daginn eptir. Ljet Massan sjer það 
vel líka, og hljóp nú gyðingurinn heim til sín, 06 
kom aptur með tvo poka, og þúsund gullpeninga Í 
hvorum; en deginum eptir kom hann með níutigi 
og átta poka, og þúsund gullpeninga í hverjum, var 
steinninn þá borgaður með gulli, og orðinn eign gyð 
ingsins. En assan var svo auðugur orðinn, að 


Hassan kaðlari. 85 


hann átti nóg fyrir sig að leggja alla æfi, enda þó 
að hann hefði hætt allri vinnu; en það gjörði hann 
eigi, heldur fór hann til allra kaðlaraí Bagdað, og 
Björði við þá þann samning, að þeir þaðan í frá 
skyldu vinna fyrir hann, og eigi selja optar nokk- 
urn hampspotta fyrir sjálfa sig; líkaði þeim öllum 
Vel boð Hassans. Síðan ljet hann reisa stórkost- 
legar búðir víða í borginni ; fluttu allir kaðlarar þang- 
að vinnu sína, og fengu þegar borgun fyrir. Höfðu 
Þeir allir ábata á því, en Hassan samt helzt, því að 
allir þeir, er þurftu, hlutu að snúa sjer til hans, og 
kaupa kaðla, reipi og snæri, í sölubúðum hans. Ept- 
ir að hann þannig hafði rýmkað um sig, og komið 
iðn sinni í blóma, byggði hann sjer hús, er fremur 
líktist höll, en íbúðarhúsi handiðnamanns, og bjó 
hann þar nú um hríð, og ávann sjer hylli og virð- 
Ingu borgarmanna. 

Nú bar svo við einhvern dag, að Sadí og Al, 
Vinirnir, voru á skemmtigöngu; komu þeir þá af 
hendingu þangað, er Massan kaðlari fyrrum hafði 
átt lítilfjörlega verksmiðju. Þeir minntust á hann, 
Vor við annan, og er þeir ekki fundu hann, spurð- 
ust þeir fyrir, og fengu að heyra hluti þá, er þeim 
Þótti undrum gegna. Vildu þeir nú leita uppi hús 
lassans, og sækja hann heim, því að af hans eigin 
Munni vildu þeir fá að heyra, hvort hann í raun og 
Veru væri orðinn svo ríkur, sem allir luku einum 
munni upp um. Komu þeir nú von bráðara að hinu 
lýrðlega húsi. Þá er þeir litu höll þá, er sagt var, 
= Hassan byggi í, trúðu þeir ekki eigin augum, og 
Þurðu einhvern, sem fram hjá gekk, hvort það væri 
Satt, að hjer byggi Hassan kaðlari. Var þeim þá 


86 Hassan kaðlari. 


svarað, að svo væri, en að /Fassan þessi væri sjálf 
ur ekki kaðlari, heldur vellauðugur stórkaupmaður. 
Furðaði þá á þessu, og börðu þeir að dyrum. Lauk 
þjónn einn, dýrðlega búinn, upp fyrir þeim, og vís- 
aði þeim inn í fagurlega prýtt herbergi, og bað þá 
að bíða þar. Kom hann nú bráðum aptur, og fylgdi 
Hassan honum; en Hassan var hinn gamli, kunnugi 
vinur Sadís og Alís. En er hann sá þá, faðmaði 
hann þá, og varð nú fagnafundur mikill; spurðu vin- 
irnir nú að öllu upp aptur, og ljetu hann segja sjer 
alla sögu. Hætti Zassan nú ekki fyr, en Sadí og 
Ali lofuðu að dvelja hjá honum nokkra stund, og 
sýndi hann þeim nú allt, er hann hafði um sig, búð- 
irnar, hvelfingarnar, og hin ómælanlegu og ómetan“ 
legu feikn allskonar auðs, sem var orðinn eign hans; 
síðan sýndi hann þeim öll herbergi sín, og þótti þeim 
hvort öðru dýrðlegra. Á meðan var búin veizla Í 
borðsalnum, og var þar fram borið nóg af alls kon- 
ar rjettum og sælgætum, en að lyktum komu þjónar; 
og færðu þeim vín og sætan drykk  silfurkerum; 
lá vel á öllum, og var gleði mikil og skemmtan Í 
salnum. 

Daginn eptir kom Fassan til vina sinna, er þeir 
voru vaknaðir, og mælti þannig: kæru og ágætu vin 
ir, sje ykkur það ekki ógeðfellt, þá munum vjer Í 
dag skemmta oss úti á Tígrísánni; tveim milum 
hjeðan hefi eg látið reisa mjer skemmtigarð, og er Í 
kringum hann fagur aldinreitur; þar er og kona min 
og börn, og langar mig nú að láta hana sjá vini mínð 
og velgjörðamenn; því að eg hefi sagt þeim mjög 2 
ykkur, og unna þau ykkur mikillega; væntir mig, 2“ 
það muni eigi alllítið gleðja þau, að sjá ykkur. Leid 


Hassan kaðlari. 87 


Þeim nú vel á uppástungu þessa, og tóku þeir morg- 
Unverð. Síðan stigu þeir allir á bát, er fagurlega var 
búinn blaktandi blæjum, dúkum og blómkerfum. 
Klauf nú báturinn árstrauminn heldur liðlega, en sól- 
in ljómaði á himinboganum, og gladdi þá með veð- 
urblíðunni; fannst mönnum vegurinn ekki langur, er 
ekki vantaði gamanyrði og skemmtilegar samræður; 
og fyr, en þá varði, lá hinn dýrðlegi skemmtigarður 
Hassans fyrir sjónum þeirra; stigu þeir nú á land, 
og komu á hina fögru aldinreiti, er voru stórir og 
unaðlegir; því að hvervetna blikuðu og ilmuðu hinar 
fegurstu blómjurtir; greinar trjánna svignuðu undir 
Þunga ágætra ávaxta, og margar þeirra voru studdar 
með stoðum, svo að þær ekki skyldu brotna eður 
Sligast undir hinni safaþrungnu byrði. Hægra megin 
Við skóginn lá mörk ein mikil, þjettvaxinn æfargöml- 
um eikum; en vinstra megin var skemmtigarðurinn 
Sjálfur. Börnin höfðu sjeð til þeirra, fyr en þá varði; 
hlupu þau óðfluga upp um hálsinn á föður sínum, 
Með kossum og fegins látum; og sáu vinir Zassans 
þá, að hann var eins góður faðir, og hann var dug- 
legur kaupmaður. Síðan kom kona hans, og sýndi 

assan henni nú vini sína, Sadí og Alí; varð nú 
Sleði svo mikil, að þeim fannst öllum, sem væru þau 
öl himins upp numin, og lá við sjálft, að „Sadí og 
Álí sæi ofsjónum yfir gæfu vinar þeirra. Gengu 
Menn nú bráðum inn í húsið, nutu hinna sætu ávaxta 
Ur aldinreitinum, og skemmtu sjer á ymsan hátt, unz 
Völd var komið. 
Liðu nú nokkrir dagar, og datt engum í hug, að 
aptur til borgarinnar. Bar þá einhverju sinni 
Svo við, að Hassan sat ásamt með gestum sínum á 


Snúa 


88 Hassan kaðlari. 


sjónarpalli einum fyrir framan skemmtigarðinn, og 
voru menn að undrast hina fögru útsjón yfir garðinn, 
ána og skóglendið, og töluðu um leið um tilbreyt- 
ingar lífsins og um hverfleika forlaganna. Sadí mælti: 
vinur minn, kannast þú nú hreinlega við, að gæfa þín 
eigi sje fólgin í blýstykki því, er Alí gaf þjer, held- 
ur í hinum fjórum hundruðum gullpeninga, er þú 
fjekkst hjá mjer; reiðstu mjer ekki, þó að eg eigi 
trúi sögu þinni; eg get með engu móti trúað henni. 
Gramdist Zassan nú tortryggni Sadís, og gat hann 
ekki sannað mál sitt með öðru, en ást sinni á sann“ 
leikanum og rjettlætinu; en Ál studdi orð hans eptir 
megni; varð nú deila ekki alllítil, og kom mönnum 
eigi saman. En á meðan þeir deildu þannig, komt 
tveir elztu synir Æassans með kennara sínum að 
sjónarpallinum; færði annar þeirra föður sínum und- 
arlegt fuglshreiður, og mælti: líttu á, faðir góður 
hreiður þetta fundum við í skóginum uppi í trje einu; 
tókum við það ofan, því að það er fljettað í gamalli 
húfu, og virðist okkur það merkilegt.  Hassan*tók 
við hreiðrinu, og sagði, hrifinn af undrun: lítið á> 
vinir mínir, hjer er nú höfuðdjásnið, er eg ljet gull“ 
peningana í, og hljóta þeir að vera þar enn; þykir 
mjer vænt um, að eg get:sýnt ykkur það, að eg háfði 
rjett að mæla; takið eptir því, hve listilega hreiðrið 
er ofið, svo að manna höndur mega ekki slíkt vinna 
Lítið og á hve slitinn dúkurinn er og upplitaður 
má sjá það, að húfan hefur í mörg ár legið undi“ 
berum himni. Urðu nú vinir Zassans, og þó eink 
anlega Sadí, orðlausir; svo gekk yfir þá. Leyst! 
þeir nú upp dúkinn, og fundu bráðum, að assd? 
hafði satt að mæla, og að húfan mundi lengi hafa 


Hassan kaðlari. 89 


Verið í eikinni; tók assan nú á burtu hrísgreinar, 
hálm, og fjaðrir þær, er hreiðrið var af ofið, og rakti 
Í sundur dúkinn; fjellu þá gullpeningarnir niður með 
hljómi miklum; og er þeir voru taldir, þá voru þeir 
hundrað og níutigi. Varð Sadí nú að láta síga und- 
an, og mælti hann þá: að vísu er þessi hlutur með 
undarlegu móti; og hefði eg ekki sjálfur sjeð þetta 
Mmeð eigin augum, þá mundi eg aldrei hafa trúað því, 
að sammar ræntu höfuðdjásnum af mönnum, en ljetu 
kjöt óhreift. Nú er önnur gátan ráðin, en hin er 
Ótáðin, og mun eigi ráðin verða; því á því hlýt eg 
að vera, að uppspretta auðlegðar þinnar sjeu hin önn- 
Ur tvö hundruð gullpeninga, er eg gaf þjer. Varð 
Álí nú reiður yfir þrályndi þessu, og ætlaði á burtu, 
En Hassan hjelt honum, og mælti: eins og guði hef- 
ur þókknast að sanna sannsögli mína í þetta sinn, 
Eins má vera, að honum þókknist það í annað sinn; 
Statt þú við tortryggni þína, vinur minn; eg hugga 
Mig við góða samvizku, og við það, að Alí vinur 
Okkar heldur með mjer. Hættu þeir nú deilu þess- 
æti, Ep Hassan geymdi vandlega hið gamla og 
Ornfálega höfuðdjásn, og þótti honum vænna um 
Það, en þótt það væri rifið og upplitað, en um tíu 
Onnur ný. 
„ Liðu nú margir dagar, þar til er Sadí loksins 
Minntist á, að mál væri að komast eitthvað áleiðis 
eim; vildu vinir hans þá ekki verða eptir. Bauð 
Assan nú, að söðla skyldi fjóra persneska reiðhesta; 
"8 er þeir höfðu neytt matar, riðu þeir á stað til 
Ugdað; fylgdi þeim einn þjónn. Á leiðinni komu 
þ að veitingahúsi einu, og vildi Al fá sjer þar 
drekka, því heitt var mjög úti. Stigu þeir nú af 


90 Hassan kaðlari. 


baki, og voru hestarnir leiddir að stalli, því að Massa 
heimtaði hey handa þeim. En hússbóndinn komst Í 
vandræði, því að hann átti hvorki bygg nje hey, og 
„gat ekki heldur útvegað það, því hús hans lá mjög 
langt frá byggðum; sagði hann loksins við þjóninn: 
heyr þú, hjer er gömul steinkrukka með heyrusli Í 
það getur þú fengið, og munu hestarnir ekki ganga 
frá því. Tók þjónninn nú steinkrukkuna, er annað 
var ekki að fá, gekk til hestanna, og stráði heyinu 
í stallinn fyrir þá. En sem hann tók hendinni niður 
í krukkuna, fann hann, að eitthvað var á botninum; 
og tók það upp; það var þá fullur peningapoki- 
Varð þjónninn nú glaður, og hugsaði, að nú mundi 
hússbónda sínum þykja vænt um; því að honum vaf 
kunnugt, hvemig á öllu stóð. Tók hann nú krukk- 
una, fór með hana til þeirra Hassans, og mælti: 
krukku þessa vildi eg sýna yður, var hún fyllt með 
heyrusl, er eg gaf hestum vorum, en í henni er pe“ 
ingapoki, og væntir mig, að þjer munuð kannast við 
þessa hluti. Skoðaði Æassan nú krukkuna í krók 
og kring, og pokann líka; þekkti hann hvorttveggið 
vel, og mælti við Sadí: nú máttú eigi lengur segjð 
að eg fari með ósannindi, því að með þessum hlut 
um sannar drottinn sjálfur mál mitt. Far þú, sagði 
hann við þjóninn, og kalla þú á hússbóndann; mum 
hann geta sagt oss, hvernig á þessu stendur. Sótt 
þjónninn nú hússbóndann, en hann kvaðst hafa keyp! 
krukkuna af manni nokkrum, er verzlaði með sápð 
kvaðst hann ekkert hafa hirt um krukkuna, 08; “ 
til vill, aldrei mundi hafa manað eptir henni, ef a 
nú ekki hefði svo staðið á, að hann hefði verið fóð- 
urþrota. Þá mælti Al við Sadi: nú hlýtur þú 2 


Hassan kaðlari. 91 


láta undan, og máttú nú sjá, að lukka og tilviljun 
eru opt heilladrjúgari, en stórfje. Varð „Sadi að 
kannast við þetta; umfaðmaði hann þá Fassan, og 
beiddi hann fyrirgefningar á því, hve lengi hann hefði 
tortryggt hann.  Fyrirgaf assan honum fúslega, 
því að hann vissi, að öllum getur á orðið; og var 
hann glaðari, en frá megi segja. Keypti hann 
krukkuna af hússbóndanum, og fjekk þjóninum hana 
til varðveizlu, því að hann ætlaði að geyma hana, 
eins og menjagrip; en hinum þrem hundruðum og 
átta tigi gullpeninga, er hann hafði hlotið á svo ó- 
Væntan og óvenjulegan hátt, skipti hann, með leyfi 
Sadís og Alís, á meðal fátækra þurfamannaí Bagd- 
að. Festu þeir Hassan, Sadí og Alí órjúfandi vin- 
áttu með sjer, og lifðu síðan vel, og guði þókkn- 
anlega. 





Hinn blindi. 


Einn vitri Kalífi Zarún Baskíð (það er: hinn rjett- 
láti) ljet sjer ætíð harla annt! um, að efla farsæld 
þjóðar sinnar og heill ríkisins. En honum var það 
vel kunnugt, að embættastjórar hans opt og tíðum 
vanræktu skyldur'sínar, þá er þeir hjeldu, að eigi 
mundi verða gætt að skeytingarleysi þeirra, og að 
þeir þess vegna eigi þyrftu að óttast reiði Kalífans- 
Tók hinn vitri stjórnari opt dularbúning, svo að hann 
varð með öllu ókennilegur; gekk hann þá á meðal 
manna, tók eptir öllu, og njósnaði um alla hluti; 
og finndi hann, að rangsleitni væri nokkursstaðar Í 
frammi höfð, ljet hann að vörmu spori leiða hinn 
seka fyrir rjett, og dæmdi hann hörðum og rjettlát- 
um dómi. Var breytni þessi ágæt og lofsverð, 05 
líkaði vel; enda unni þjóðin drottni sínum hugástum- 

Á þann hátt komst Harún opt að mörgum hlut“ 
um undarlegum. Svo bar við eitthvert kvöld, þeg“ 
ar næstum því var aldimmt, að hann gekk, ásamt 
með ráðgjafa sínum Géafar, er hann hafði mikið 
traust á, um götumar í Bagdað. Voru þeir báðir 
klæddir í múnkakápur mjög fátæklegar. Þá heyrði 
Kalífinn einhverja biðjandi rödd, er hrópaði: hverjir 
sem þjer eruð, er gangið hjer, þá kennið í brjósti 
um blindan mann, og gefið honum ölmusu! Strð“ 
sem /arún heyrði þessi orð, tók hann upp gullpe'“ 


Hinn blindi. 55) 


ing, og bauð Góafar að fá hann hinum blinda manni. 
Gíafar hlýddi. Auminginn þakkaði fyrir og mælti: 
fullkomnið nú velgjörning yðvarn, herra, og rekið 
bjer mjer utan undir, fyrir ágirnd mína. Ráðgjafinn 
hló, og hjelt, að fátæklingutinn væri að gjöra að 
Samni sínu, ætlaði hann þá að fara á stað, á eptir 
Kalífanum, sem var kominn spölkorn á undan, en 
fátæklingurinn ítrekaði bæn sína, þangað til ráðgjaf- 
Inn ljet eptir honum, og kom dálitið við kinnina á 
honum. Fannst honum samt eitthvað svo undarlegt 
Vera við bæn hins blinda manns, að hann sagði Ka- 
lífanum frá henni, þegar hann náði honum.  Marún 
langaði til að að vita orsökina til slíkrar bónar; bauð 
hann því Gíafar að snúa aptur, og koma með blinda 
Manninn til hallar sinnar.  Glafar hlýddi, og sótti 
ðumingjann, er fleygði sjer niður fytir fótskör Kali- 
fans. Óttastú ekki, mælti Marún, það á ekki að 
Sjöra þjer neitt illt, þú átt einungis að segja mjer 
æfisögu þína, og af hverri orsök þú vilt láta menn 
teka þjer utan undir. 

Herra, mælti hinn blindi maður, það er hegning, 
sem eg hefi sjálfur lagt á mig, fyrir sakir á- 
Simdar minnar og ásælni.  Heyrið sögu mína, og 
Munuð þjer þá finna. að hegning þessi er Í raun og 
Veru veru of lin fyrir afbrot mitt. Þegar faðir minn 
AMdaðist, var eg ungur, 18 vetra að aldri; var arfur 
Minn ekki mikill auður; en eg hafði hraustan líkama, 
"8 löngun til að vinna. Það lítið, sem eg erfði eptir 
Öður minn, hafði eg til að kaupa varning fyrir, Íór 
“8 með hann til fjarlægra staða, og seldi hann 
ar Sem hann var í háu verði. Tókst mjer vel verzl- 
Ain, og varð eg innan skamms svo efnaður, að eg 


94 Hinn blindi. 


átti áttatigi úlfalda, sem eg ljeði öðrum kaupmönn“ 
um fyrir kaup, þegar eg þurfti þeirra ekki sjálf“ 
ur við. 

Einhverju sinni bar svo við, að eg var á ferð 
með úlfalda mína, og gengu þeir lausir. Kom eg á 
skuggsælan stað á leiðinni, en vegurinn lá um ó“ 
byggðir, fannst mjer þar svo unaðlegt, að eg batt 
eykina saman, og lagðist sjálfur niður í skugganum; 
hjá lind nokkurri, er var umkringd af pálmum og 
platantrjám. Þegar eg var rjett lagztur niður, kom 
múnkur nokkur, og settist niður hjá mjer. Hann 
yrti vinalega á mig, og spurði mig ýmissa hluta; 
fannst mjer, sem honum þætti skemmtilegt að verð 
hjá mjer. Þegar við höfðum talast við um hríð; 
mætti hann: vinur minn, eg hefi fengið velvilja til 
þín, skal eg launa þjer, og gjöra þig svo ríkan, að 
engi konungur á jarðríki eigi meiri auð en þú. Ég 
veit af dýrðlegri höll, skammt hjeðan, undir jörð“ 
unni; en salir hennar og hvelfingar eru fylltar gulli 08 
gimsteinum. Inngangur hennar opnast eptir boð! 
mínu, en af því eg eigi þarf auðæfa við, og eg þér 
að auki ekki get komið neinu á burtu, þar sem €8 
hefi enga eyki, þá skal eg leyfa þjer, að klyfja úlf 
alda þína með svo miklu fje, sem þeir geta bor“ 
ið. * Í ofsa- gleði minni fleygði eg mjer niður fyr" 
fætur múnksins, kyssti fald klæða hans, og þakkað! 
honum af innstu rótum hjarta míns. Og svo ákaf“ 
lega hreif gleðin mig, að eg gaf honum einn af úlf- 
öldunum, og hjet honum öllum þeim gripum, er han" 
gæti klyfjað hann með. En það datt mjer ekki ' 
hug, að múnkurinn hafði heitið mjer svo miklum 
auði, að það, er eg hjet honum, væri til háðungar 


Hinn blindi. 95 


Og aðhláturs. Ágirndin var risin upp í hjarta mínu 
Í jötunmóði, og iðraðist eg þegar þess, er eg hafði 
heitið að gefa honum, því mjer fannst, sem hinir 
Sjötigi og níu úlfaldar, sem eptir voru, ekki væru 
allir til samans eins mikils verðir, og sá hinn eini, 
Sem eg hafði lofað að gefa burtu. Múnkurinn skildi, 
hvað eg hugsaði, og vildi refsa mjer dálítið; hann 
Mælti: þú sjerð ekki rjett, vinur minn, ef þú heldur, 
að eg sje ánægður með einn klyfjaðan úlfalda; það 
€r nóg, ef þú færð hjá mjer fjörutigi; en hina aðra 
fjörutigi hlýtur þú að láta mjer eptir. Eg leitaðist 
Við, að fá hann til að taka aptur orð sín, því eg 
Varð dauðans hræddur yfir þessum ásetningi hans; 
Setti eg honum fyrir sjónir, að hann hafði ekkert 
Við auð að gjöra, og, og ef hann vildi verða ríkur, 
Þá væri hin ágæta höll allt af opin fyrir honum; eg 
Sagði honum, að hann yrði að gjöra mig alveg far- 
Sælan, og þá mundi eg kunna honum þakkir alla 
laga. En múnkurinn ætlaði að hegna mjer, og ljet 
Eigi af ásetningi sínum. Hlaut eg loksins að gjöra 
að, er hann vildi; því hvað átti eg að gjöra? hefði 
É8 á endanum ekkert fengið! Batt eg nú úlfaldana 
Saman, og stigum við á bak tveim hinum fríðustu, 
Svo að við gætum komist sem skjótast áfram, því 
Jartað barðist í mjer, af áfergju og löngun eptir 

inum lofaða auði. 
. Á skammri stundu komum við í dal nokkurn 
Þröngan, mændu þar breiðir og feikna háir hamra- 
Sarðar í himim upp. Þar námum við staðar; fór 
sa Kurinn af baki, og bauð mjer að gjöra slíkt hið 
li! síðan tók hann staf einn, er hann hafði hulið 
* skikkju sinni, og gekk að hamrabeltinu. Þeg- 


96 Hinn blindi. 


ar hann var þangað kominn, reiddi hann stafinn upp; 
sló þrisvar sinnum á klettinn með honum, og hróp- 
aði þrisvar sinnum: andar sprota míns, opnið fjalls- 
dyrnar! Þá heyrði eg gný í loptinu, eins og þegar 
stormvindur hvín yfir skógareikum, og allt í einu 
klofnaði hamarinn í sundur með óttalegum skruðn- 
ingi, og breiðar og háar dyr sýndust vera á fjallinu. 
Kom þú inn, og óttastú ekki, sagði múnkurinn, og 
gekk inn um dyrnar; en eg fylgdi honum eptir. 
Sá eg þá slíka hluti, sem eg eigi hafði fyr sjeð- 
Fyrir framan okkur lá höll mikil, með ramlegum 
múrveggjum og háreistum turnum; var það allt 
höggvið úr einum kletti. Eigi voru þetta mannð 
verk; en múnkurinn sagði mjer, að andar jarðarinn“ 
ar hefðu gjört byggingu þessa. Við komum inn Í 
fagran sal einn; og varð eg nærri því utan við mig) 
er eg leit allan þann auð, ér þar var saman kom“ 
inn. Eg fleygði mjer yfir gullhrúgurnar, og rótað! 
að mjer öllu því, er eg náði í; og fyllti €8 
alla vasa á klæðum mínum af gulli. Múnkurinn 
skipti sjer í fyrstu ekki af, hvað eg gjörði; en mælt! 
loksins: ágirnd þín gjörir þig blindan, því þú tek“ 
ur það, sem minnst er í varið. Líttú hjer á þessar 
gimsteinahrúgur; þær eru þúsund sinnum meira verð“ 
ar, en gull það, er þú hefur tekið. Eg sá, að 
múnkurinn hafði rjett að mæla; sótti eg því pokð 
og fyllti þá öldungis með demöntum, safírum, 06 
öðrum dýrindis steinum. Gullinu fleygði eg á burt 
eins og væri það sjávarmöl. Svo var ákefð mm 
mikil, að svitinn bogaði eptir enninu á mjer; enda 
voru og hinir áttatigi úlfaldar innan skamms 7"? 
svo klyfjaðir, að þeir másuðu og stundu undir bögs“ 








Hinn blindi. 97 


unum; og sjálfur gat eg eigi meira borið. Engu að 
Síður var svo mikið eptir, að það sást varla, að átta 
tigi úlfaldaklif hefðu verið burtu tekin. Ljet eg þá 
Múnkinn vita af því, að nú væru úlfaldarnir búnir 
til burtferðar; tók eg þá eptir því, að hann gekk 
Þar að, sem bláleit krukka stóð, tók niður í hana, 
Og tók upp úr henni dálítinn stokk, úr einhverju 
Sjaldgæfu trje; ljet hann þetta á sig. Annað hafði 
hann eigi á burtu með sjer, en ekki gaf hann sig 
að gullinu, nje gersemunum.  Óðar en við vorum 
komnir út úr klettadyrunum, lukust þær aptur með 
Óttalegum dunum, og sá engi vegsummerki. Þá 
Sagði múnkurinn: „Aðdala, veldú þjer nú fjöru tigi 
úlfalda, og stefndu til austurs, en eg mun halda í 
Vesturátt. Mælti hann þessi orð með svo mikilli al- 
Vörugefni og tign, að eg eigi þorði á móti að mæla; 
aus eg mjer þá úlfaldana, og hjelt í austurátt, ept- 
it að eg hafði kvatt múnkinn. 
Eg; var varla kominn tíu faðma frá honum, fyr 
En eg snjeri mjer við, og horfði á eptir honum, þar 
Sem hann fór á burtu með fjörutigi úlfalda frá mjer. 
Sýndist mjer honum veita örðugt, að koma þeim á- 
fram, eður eg ímyndaði mjer það að minnsta kosti, 
til þess eg fengi ástæðu til að fara á eptir honum, 
ef svo mætti takast, að eg gæti haft út úr honum 
M'okkra eyki. Kallaði eg nú á eptir múnkinum, og 
Mælti: bíddu dálítið, vinur góður, eg ætla að segja 
Jer frá nokkuru merkilegu, bíddu mín og stattu við. 
Siðan hljóp eg allt sem fætur toguðu, en múnkurinn 
'€ið. Þá mælti eg: kæri herra minn og vinur, það 
sje eg, að þjer eigið ákaflega bágt með að ráða við 
"éssa fjöru tigi úlfalda, og koma þeim áfram; þjer 
7 


98 Hinn blindi. 


eruð óvanir þeim starfa, og munu þeir allir strjúka 
frá yður, ef þjer ekki sleppið nokkrum af þeim. 
Gefið þjer mjer tíu úlfalda; það er þó hægra að eiga 
við þrjá tigi, en við fjöru tigi. — Múnkurinn brosti, 
og mælti: þú hefur satt að mæla, Aðdala, veldú 
þjer tíu eyki. Varð eg nú harla glaður, og valdi 
mjer eykina; síðan kvaddi eg hann, þakkaði honum 
fyrir, og hjelt á burtu. En múnkurinn hjelt aptur Í 
vesturátt. Þegar eg náði eykjum mínum, varð €g 
hryggur að nýju, því að mjer fannst eg endilegð 
verða að ná meira auði, og það truflaði gleði mína: 
Hugsaði eg og um, hversu fús múnkurinn var á, að 
veita mjer bæn mína, og gat eg nú eigi haldið mjer 
frá, að snúa við.  Múnkurinn var ekki kominn langt 
á veg, heyrði hann úr mjer köllin og ópin, og fjekk 
mjer aptur tíu úlfalda. En ágirnd minni var enn 
eigi fullnægja gjörð: eg vildi einnig hafa hina tutt- 
ugu, sem eptir voru, og sjá, herra, og fjekk þá líka 

Nú munuð þjer halda, herra, að eg væri ánægður 
þar sem eg átti átta tigi úlfalda, er allir voru klyfj“ 
aðir með hinum dýrustu gersemum. Auður mið 
var svo mikill, að eg mundi hafa getað keypt öll 
ríki veraldarinnar og þeirra dýrð. En svo var €8 
blindaður orðinn af ágimd, að eg vildi einnig eig“ 
ast trjestokkinn litla, er múnkurinn tók úr blá! 
krukkunni. Vei ágirnd minni! Enn einusinni hljóp 
eg á eptir múnkinum, fleygði mjer fyrir fætur hol“ 
um, ljezt vera mjög hryggur, felldi tár, og mælt! 
herra minn góður, mjer er ómögulegt, að láta yð!r 
fata á burtu, fyr en eg fæ að vita hjá yður, hver 
'sje náttúra trjestokksins, er þjer hafið undir klæðu?“' 
"yðar; er hann án efa dýrmætastur alls þess, sem f 


Að 


Hinn blindi. 99 


Jörðunni er. Þjer verðið að láta þetta eptir mjer. 
Þá varð múnkurinn mjög alvarlegur, og var sem 
dimmt ský drægi yfir ásjónu hans. Ógæfusami mað- 
Ur, mælti hann með hárri röddu, heimta þú eigi dauða 
Sjálfs þín! Eg hefi gjört þig auðugri en alla þá, 
Sem lífi eru gæddir, og þó ertú svo óþakklátur, að 
Vilja svipta mig hinu síðasta, er eg á eptir. Far 
Þú frá augum mjer, og kom þú aldrei aptur. Að 
Svo mæltu ætlaði hann að fara á burtu; og sæll væri 
eg, ef eg þá hefði hlýtt; boði hans. En það lá við 
Sjálft, að eg yrði vitlaus af ágirnd, því eg kveinaði, 
beiddi, særði og grjet, þar til er múnkurinn tók upp 
Írjestokkinn, opnaði hann, og sýndi mjer, að ekkert 
Var í honum annað, en smyrsl nokkur, óálitleg að 
Sjá. Sjá, mælti hann, það eru augnasmyrsl. En eg 
trúði eigi orðum hans, og hótaði að veita honum 
bana, ef hann ekki segði mjer frá náttúru þessara 
Smyrsla. Þú skalt fá að vita það, sagði múnkurinn, 
bó það verði þjer til ógæfu. Taki menn svo sem 
Útuprjónshöfuð af þessum smyrslum, þá sjá menn 
öll auðæfi jarðarinnar, hvert sem þau eru fólgin í 
lámum og fjallaklungrum, eður í gjám, eður í sjáv- 
Ardjúpum. En núi menn hægra augnalok með 
"hyrslunum, þá hylur eilíf starblinda augum manna 
Jós sólarinnar og ljóma stjarnanna. Varla hafði eg 
l€yrt þessi orð, fyr en eg beiddi múnkinn að núa 
Vinstra auga mitt með smyrslunum ; gjörði hann svo, 
Sg í einu vetfangi sá eg, hvort sem eg leit, ógrynni 
duðæfg, hvar sem heælt þau fólust, og sannaði eg 
annig orð múnksins og hreinskilni. En samt trúði 
EB eigi því, sem hann hafði sagt mjer frá náttúru 
Smyrslanna að hinu leytinu; en eg þóttist sannfærð- 


yf 3 


100 Hinn blindi. 


ur um, að þegar hægra augað væri núið, þá mundi 
eg verða fær um að ná öllum þeim auðæfum, er eg 
sá. Svo fastur var eg í þessari trú, að eg nærri því 
með ofríki neyddi múnkinn til að smyrja hægra augð 
mitt. Færðist hann lengi undan, en einmitt það styrkti 
mig, hinn blindaða, í trú minni. Loksins ljet hann 
undan nauðugur; og eg varð falinn eilífri, óttalegri 
og dimmri starblindu. Of seint sá eg, að þrái minn 
var heimska ein, og of seint sá eg, að vanþakk- 
læti og ágirnd fá ætíð rjettlát gjöld. Eg örvænti nú 
öldungis, og grátbændi múnkinn um, að vísa mj€f 
leið, og fara með mjer; en hann kenndi ekkert 
brjósti um mig, rak úlfaldana saman, og hjelt á 
burtu með allar gersemarnar. Lengi hlustaði €$ 
eptir fótataki eykjanna, það heyrðist allt af minnð 
og minna, unz það hætti öldungis. 

Nú var eg orðinn einn saman í óbyggðum, blindur; 
matarlaus, og kvalinn af ávítun samvizku minnar; þv! 
mjer var tjón mitt sjálfum að kenna. Þá strengdi €8 
þess heit, að biðja sjerhvern mann að gefa mjer utan? 
undir, ef eg kæmizt lífs af. Lestafólk, er af hend“ 
ingu fór fram hjá, sá mig, þar sem eg lá í sandin- 
um, og var kominn að dauða af hungri; fannst þó 
lífsmark með mjer, og tóku mennirnir mig með sjé" 
af meðaumkvun. Hjelt lest þessi til Bagdað, og *% 
þann hátt komst eg fyrir mörgum árum til höfuðborg“ 
ar þinnar, konungur. Sökum þess, að eg var blind“ 
ur, var eg eigi hæfur til neinnar vinnu; úlfaldar mi“ 
ir voru horfnir mjer, og eg neyddist til að beiðast öl 
musu; voru það aum úrræði fyrir þann mann, Sé" 
hafði verið auðugastur allra lifenda. Eg stóð á hi“ 
um fjölfórnustu strætum borgarinnar, og beiddi hér" 





Hinn blindi. 101 


er fram hjá gekk, um ölmusu og pústur. Þannig 
hefur þú hitt mig, voldugi drottinn hinna rjetttrú- 
uðu, og heyrt afdrif þess manns!, er rataði í ógæfu, 
€n verðskuldaði hana enn fremur. 

Hinn blindi maður þagnaði, en Kalífinn mælti: 
Ábdala, þú hefur fengið þunga hegningu, og virð- 
ist mjer, sem nógar bætur sjeu komnar fyrir afbrot 
þitt. Fyrir krapt veldis míns leysi eg þig frá heiti 
Þínu. Eg kenni í brjósti um þig; þú skalt eigi leng- 
ur. þurfa að ráfa um kring á strætunum, og beiðast 
Ölmusu; skaltu vera hjá mjer, og fá herbergi til að 
búa í, og mann til fylgdar, þá er þú vilt ganga út. 
Þakka þú mjer ekki, þú hefur þolað hegninguna; 
lifðu hjeðan af í friði og ró. 

Þannig mælti hinn eðallyndi konungur, og allt 
Var gjört, sem hann bauð. En „4ðdala lifði lengi, og 
blessaði ætíð Harún Raskíd.. 





102 


Aladín. 


að er í frásögum hatt, að í Bagdað hafi búið skradd- 
ari nokkur, er átti son; sá hjet Áladín. En sonur 
þessi var föður sínum með öllu gagnslaus, og var 
bæði latur og hyskinn að auki; mundi það eigi hafa 
verið fjarri lagi, þó að hann hefði verið barinn 
á degi verjum. En það var nú ekki svo haft, 05 
ólst því upp í strák þessum ár frá ári ómennska 0$ 
óstýrilæti; var hann á strætum úti frá morgni til 
kvölds, átti í óeyrðum við aðra stráka, og smánaði 
stundum gamla og æruverða menn. Setti faðir hans 
honum fyrir sjónir, hvílík væri breytni hans og áð 
hæfi; en slíkar ræður máttu sjer eigi mikils, og fest 
Aladín það ekki á band. Sem hann nú var orðið 
svo fullþroska, að hann var fær um að stunda nokk“ 
ura iðn, mælti faðir hans við hann: Áladín! á mög, 
„un skaltú fara að nema skraddaralist; skilur þú“ 
náði þig drottinn, ef þú eigi bætir þig, og gjörist 
iðinn; en það segi eg þjer, að eg hefi eigi í hygg)“ 
að hlífa þjer, heldur mun eg láta bak þitt kenna % 
pálmastikunni, ef þú eigi gætir þín, hefur hún rjett 
úr mörgu bognu trje, og tamið margan gárunga. þei“ 
líkar mjer vel að heyra, mælti Aladín, og MjÓÐ 
þegar á burtu í strákaflokk mikinn, var hann þar Í 
mestu ólátum þangað til um kvöldið, og hu ; 
ekki um orð föðnr síns. Morguninn eptir ætlað! 





Aladín. - 103 


hann út að vanda sínum, en hinn gamli gætti að öllu, 
ogí því Aladín ætlaði út um dyrnar, greip faðir hans 
Í treyjukragann á honum, og mælti: hvort á að halda, 
letingi? strax upp í verkstofuna,*og tak þjer nál í 
hönd, og sauma þú af kappi, því nú er letilíf þitt á 
enda. Varð Áladín nú nauðugur viljugur áð fara 
að sauma, því pálmastikan hjekk á veggnum, og 
Var. voðaleg; hafði Aladín fengið að kenna á henni 
áður, og kærði sig eigi um að endurnýja þann kunn- 
ingskap.  Saumaði hann nú kappsamlega um hríð, 
en undir eins og faðirinn snjeri við honum bakinu, 
fleygði hann öllu saman á burtu, stökk ofan af stóln- 
um og brauzt út um dyrnar. Reyndar átti hann von 
á barsmíð, er hann kæmi heim aptur, en hann var 
Vanur að hrista af sjer höggin, eins og hundur hristir 
af sjer vatn; og hló hann þá að öllu með sjálfum 
Sjer. Leið nú þannig eitt ár, og varð faðir hans 
Sjúkur, og deyði að nokkrum tíma liðnum. Sá móð- 
ir Aladíns, að hann mundi aldrei nenna að stunda 
Meina iðn, og seldi hún því skraddarasmiðjuna með 
öllum áhöldum og verkfærum; fjekk hún svo mikið 
fje fyrir, sem hún komst af með til lífsuppheldis. 
Gat Aladín nú lifað og látið sem hann vildi, því 
hinn eini, er hann hafði nokkurn ótta af, var nú 
frá, og móðir hans rjeði ekkert við hann, enda þó 
hún hefði viljað, því hann var þegar orðinn fimm- 
lán vetra, og var hinn hraustasti. Var hann nú all- 
Sn liðlangan daginn úti á strætum, sóaði tímanum 
tl ótjerlegs gárungsháttar, og hugsaði ekki hót um 

Omandi og ókomna tíð. Þá er hann einhvern morg- 
Un var að leikfangi með fleiri drengjum úti á torgi, 
Ar svg við, að aldraður maður nokkur kom gang- 


104 Aladín. 


andi á götunni, staðnæmdist hann ekki langt frá 
drengjunum, og horfði um stund á leik þeirra. Tók 
hann eptir Áladín, og hugsaði með sjer, að slíkur 
drengur mundi verða sjer að notum. Spurðist hann 
nú fyrir hjá verzlunarmönnum nokkrum um Aladín, 
og sögðu þeir honum út í hörgul, hvernig á honum 
stæði. Að því búnu gekk hann til drengjanna, tók 
Aladín á eintal, og mælti: vinur góður, heitir faðir 
þinn ekki Mústafa, og er skraddari? Aladín kvað 
svo vera, en sagði hinum aldraða manni, að faðir 
sinn væri andaður fyrir sex vikum. Er hann dáinn! 
mælti hinn aldraði maður; þá hefur mig of seint að 
borið; mjer átti þá ekki að auðnast að sjá bróður 
minn aptur? Undrastú ekki, ungmenni; eg er föð- 
urbróðir þinn, og er aptur kominn heim eptir mikl- 
ar langferðir; vildi eg nú! skipta auði mínum milli 
min og bróður míns. Sá eg þig þá hjer á torginu 
og þekkti þig strax, því þú ert harla líkur föður þín- 
um; var hann eins fagur ásýndum, og“ þú, er hann 
var á þínum aldri; er mjer mikill missir að honum- 
Faðmaði hann nú Aladín, bróðurson sinn, og kvein“ 
aði og grjet; en Áladín vissi ekkert, hvaðan á sig 
stóð veðrið, því hann hafði aldrei heyrt talað um 
neinn föðurbróður. Spurði hinn aldraði maður þá; 
hvort móðir Aladíns væri á lífi, og hvar hún ætti 
heima; en Aladín leysti úr öllu. Tók öldungurinn 
þá fulla lúku sína af gullpeningum upp úr vasanum; 
fjekk Aladín fjeð, og mælti: sonur góður, færð! 
móður þinni lítilræði þetta, og láttu hana búa til 
kvöldverð góðan, því að áliðnum degi mun eg komð 
á þenna stað, skaltu þá vitja mín hingað, og fylgj? 
mjer heim til þín, svo eg megi kynnast við tengda“ 


Aladín. 105 


Systur mína. Skundaði Aladín nú á burtu, og kom 
heim hissa, og með öndina í hálsinum. En sá hinn 
aldraði maður var hvorki bróðir Mústafa skraddara, 
Mje föðurbróðir ÁAladíns; heldur var hann frægur 
töframaður, en þó fullur illsku, frá Suðurálfu; var 
hann kominn til Bagdað, til þess að ná fjársjóðum 
hokkurum afar miklum, er voru grafnir í jörðu, 
Skammt frá borginni. En þann hlut mátti hann eigi 
fremja einn, og ætlaði hann sjer að fá Aladín til 
aðstoðar, er honum virtist hann ágætlega til þess 
fallinn. — Kom nú Aladín til móður sinnar, sem 
áður er sagt, og hrópaði: móðir mín, eg hefi fundið 
föðurbróður minn, og er það hinn ríkasti maður í 
heimi gull þetta fjekk hann mjer, og bauð mjer að 
færa þjer. Var konunni með öllu ókunnugt um að 
Maður hennar heitinn hefði átt nokkurn bróður, og 
hristi hún höfuðið og mælti: það mundi víst ekki 
Vera, að þú hefðir stolið gulli þessu, drengur minn! 
drottinn varðveiti mig, móðir góð, mælti Áladín, 
hvernig má þjer detta slíkt í hug. Segi eg þjer satt 
frá, að föðurbróðir minn er kominn, og mun koma 
til þín í kvöld, og neyta kvöldverðar; er nú ráðleg- 
ast, að þú takir til í húsinu og hreinsir, því mjer 
Segir svo hugur um, að frændi minn hafi ógrynni 
duðs. Gat konan þá ekki að gjört, og bjó til ágæt- 
án kvöldverð; huggaði hún sjálfa sig með því, að 
Maður þessi mundi sjálfur segja frá, hvernig á hlut- 
Um þessum stæði. Að kvöldi kom töframaðurinn; var 
hann dýrðlega búinn að klæðum; en Áladín fylgdi hon- 
um. En sem hann var inn kominn, hrópaði hann: 
Mer eru þá hinar fornu stöðvar Mústafa, bróður 
mins! hjer hefur hann lifað og unnið!  Sárt tekur 


106 Aladín. 


það mig, að sjá hann eigi. Hve mikið mundi það 

eigi hafa glatt hann, er eg á óvæntum tíma hefði 
flogið í faðm honum! Ástkæra tengdasystir! eg hefi 
haft mikla ást á manni þínum sælum; fyrirgef mjer, 
að söknuðurinn hrífur mig! Og grjet hann nú og bar 
sig hörmulega, en konan grjet með, og sjálfur Ála- 
dín tók að veina hástöfum; var þetta raunaleg sjón. 
Leið stund nokkur, áður þau hættu harmakveini 
þessu, og gætu talast við af viti. Sagði töframaðurinn 
þá nákvæmlega af ferðum sínum, og smíðaði alllíklega- 
Fór eg, mælti hann af flærð sinni, burtu. frá ættar- 
borg minni og Mústafa fyrir fjörutigi árum, og vildi 
eg kanna ókunn lönd; hefi eg og farið um allar 
landsálfur heimsins, díaland, Sýrland og Persít, 
Egiptaland og Arabíu, Kínaveldi og Tyrkland: 
en um hin síðustu tíu ár hefi eg verið í „Suður- 
álfu heims. Hefi eg safnað miklum auði; og 
sem eg þóttist nógu auðugur orðinn fyrir mig 08 
ættmenn mína, fór eg aptur til Bagdað, til þess að 
lifa í ró og friði hjá bróður mínum það „sem eptir 
væri æfinnar. En hann er nú dáinn — en þú, kærð 
tengdasystir, og þú, Áladín, þið munuð bæta nokk- 
uð úr missi mínum; vil eg setjast að hjá ykkur fyr“ 
ir frændsemis sakir. Vil eg spyrja ykkur, hvort €6 
sje yður ekki velkominn? Er ekki að orðlengja það; 
að ríkum frænda stendur ætíð opið hús ættar sinnar 
hvar sem hann kemur að, og ekki sízt, þegar hann 
er svo gjörður, að hann telur ekki skildinginD: 
Rjetti gamla konan honum þá höndina, og faðmaði 
hann hálfklökk, og þó brosandi um leið; en 4ladí! 
stökk upp og lagði hendur um háls Hött og mælti 
Vertu kyrr, frændi góður, við munum bera þig á 


Aladín. 107 


höndum okkar. Var það þá afráðið, að hann skyldi 
Staðnæmast þar. Síðan frjetti hinn aldraði maður 
eptir, hvaða iðn Áladín stundaði, og hvort hann 
hefði numið nokkura mennt. Þagði Aladín þá, því 
hann skammaðist sín fyrir leti sína, og setti dreyr- 
Tauðan; en móðir hans mælti þá: það hlýt eg að 
Segja yður, virðulegi tengdabróðir, að drengur þessi 
hefur ekkert gjört á æfi sinni annað, en strákahnikki 
og glettur einar; hefur hann ekki ósjaldan orðið að 
kenna á pálmastikunni hjá föður sínum, og fengið 
Margar góðar áminningar; en ekkert dugði. Vildi 
faðir hans láta hann læra skraddaralist, en hann var 
Með öllu óhemjandi, og hljóp á burtu í hvort sinn, 
er faðir) hans leit af honum; hefur hann ollað mjer 
mikillar mæðu og gremju, og læt eg hann nú lifa 
eptir geðþótta sínum. Má hann minna vegna maula 
Stjót eða deyja af hungri, er hann er gamall orðinn; 
eg fyrir mitt leyti er saklaus að því. Var Aladín 
nú allur á glóðum, meðan á þessari ræðu stóð, og 
þorði ekki að mjamta, því móðir hans hafði satt að 
mæla. Þá mælti hinn aldraði maður, aði tengdasyst- 
ir sín skyldi ekki verða svo æf, því mjer virðist, 
Sagði hann, að Aladín eigi líti svo út, sem hann 
Mundi liggja í leti daglangt, mun honum hafa þótt 
Skraddaraiðnin fremur leiðinleg, og má ekki á því 
hafa, því það veit eg af reynslunni, að ungmenni 
Eiga að hrista úr sjer það ofsa fjör, er æskunni 
fylgir. Látið mig ráða, kona góð, eg er ekki úr- 
“ula vonar um, að eg muni hitta á einhverja iðn, 
ér honum muni líka. Hvað mundi þjer virðast um 
Verzlunarstarfa, „Aladín? Svo sem til að mynda 
dúka og klæðaverzlun?  Mundir þú þá eigi vera 


108 Aladín. 


iðjulaus, og kynnast mörgum mönnum og háttum 
þeirra. — Til þess langar mig harla mikið, mælti þá 
Áladín, en hvaðan á eg að fá fje til þess; eg get 
hvorki hrist gullpeninga fram úr ermum mjer, nje 
heldur tekið þá upp af jörðunni.  Kærðu þig ekki 
um slíkt, mælti hinn aldraði maður, því! fje hefi eg 
nóg, og munar mig ekki um nokkurar þúsundir 
gullpeninga. Munum við hugsa nm þenna hlut á 
morgun, og ganga nú að sofa. Stóð hann þá upp; 
og kvaddi, því að langt var liðið á kvöld, og kom- 
inn háttatími. Fylgdi Aladín honum heim til hans, 
og kom aptur glaður í huga, því hann var frá sjer 
numinn af orðum töframannsins. Sagði þá móðir 
Aladíns við son sinn, að hann skyldi þakka guði, 
er hann hafði sent honum slíkan frænda, því að það 
væri sannarleg gæfa; og mundi að öðrum kosti ekk- 
ert hafa úr honum orðið. Hraðaði Aladín sjer þá 
þegar í rúmið, því hann var hræddur um, að hann 
mundi fá lengri ávítunarræðu hjá móður sinni. Kom 
nú töframaðurinn morguninn eptir, og sótti Áladín ; 
gengu þeir nú úr einni sölubúð í aðra, og mælti 
hinn aldraði maður nokkur orð við sjerhvern kaup- 
mann, því hann sagði, að Áladín þyrfti að kynnast 
við þá, og þeir við hann. Komu þeir þá loksins til 
kaupmanns eins, er hafði föt að selja, og bauð töfra- 
maðurinn Áladín, að hann skyldi velja sjer falleg 
föt, því hann sagði, að í kyrtli sínum gæti hann ekki 
lengur verið, og að hann skyldi velja eptir eigin 
geðþótta sínum, og ekki hirða um verðið. Leitaðist 
Áladín nú fyrir, og keypti loksins búning, forkunn- 
ar fagran; varð hann nú að skipta klæðum, og borg“ 
aði hinn aldraði maður orðalaust. Bauð hann þá, að 


Aladín. 109 


Áladín skyldi skoða sig í spegli; en er Áladín sá 
Sjálfan sig, var hann orðinn svo umbreyttur og fagur, 
að hann roðnaði út af sjálfum sjer, og hljóp um 
háls töframannsins og hrópaði: hversu má eg þakka 
Þjer þessa gjöf, frændi |góður? skulum við nú fara 
til móður minnar, því hún verður að sjá mig í dýrð 
minni. Brosti hinn aldraði maður þá, og gengu þeir 
Áladín nú báðir til gömlu konunnar; en hún gladd- 
ist mjög, er hún gat að líta svo fagurt ungmenni, 
og þakkaði hinum örláta öldungi mikillega. Bíðið 
nú lítið eitt, kona góð, því að þessa hluti gjöri eg 
ekki ókeypis, og hljótið þjer að gjöra eina bón mína. 
Svo stendur á, að eg hefi í kvöld boðið nokkrum 
Vinum mínum heim til mín', til veizlu, og vildi eg. 
Þjer leytðuð Aladín að fara þangað líka, því það er 
Nauðsynlegt, að hann venjist á, að vera með siðuð- 
um mönnum. Á morgun er helgur dagur, og ætla 
eg að ganga til skemmtunar með honum út fyrir 
borgina, muntú því ekki sjá hann aptur fyr en ann- 
að kvöld. — Farið þjer á burtu með drenginn, sagði 
Móðir hans, en þú, Áladín, vert hæverskur, og frænda 
Þínum til sóma. Já, móðir mín, mælti Áladín, vertú 
óhrædd, og gengu þeir nú heim til töframannsins. 
Voru þá þegar nokkrir gestir komnir, en hinir komu 
Smám saman, og varð nú gleði mikil. En Ala- 
din var kátur mjög, og skemmti öllum með 
Ýmsu móti langt fram á nótt. Snemma morguninn 
Eptir fóru þeir frændur á stað, og út úr borginni, 
og allt af á milli aldingarða og stórbygginga; sýndi 
töframaðurinn sveininum ótal hluti, og ljet hann 
taka eptir öllu því hinu merkilega og fagra, er fyr- 
't þá-þar, og var það bæði margt og mikils vert. 


110 Aladfn. 


Vissi Aladín nú ekki, hvort hann átti helzt að horfa, 
og gekk áfram, án þess hann mæddist eður þreytt- 
ist. Komu þeir nú loksins svo langt frá borginni, 
að byggingar voru fáar orðnar á leið þeirra, og borg- 
arturnarnir eygðust að eins í þoku; sagði töframað- 
urinn þá sveininum frá mörgum undarlegum hlutum, 
en Áladín hlustaði á með undrun, því slíkar ræður 
höfðu undarleg áhrif á hann. Loksins komu þeir í 
dal einn lítinn og þröngan, og voru til begsja hliða 
hálsar allháir, en í dalnum var ekki fagurt. Þá 
mælti töframaðurinn: hjer munum við nema staðar, 
Aladín, og ef þú ert hugaður og djarfur, þá muntú 
sjá þá hluti, sem þú aldrei fyrri hefur sjeð, hvorki 
í svefni nje vöku. Viltú nú fara að ráðum mínum, 
og gefa þig mjer á vald á þessum degi? Eg heiti 
þjer því, að þjer skal engin hætta búin, og að þú 
megir vera með öllu óttalaus; þú þekkir mig, 08 
veizt, að eg vil þjer vel. En Áladín var bæði sterk- 
ur og hraustur, og þar að auki djarfur; og grunaði 
hann ekkert um illan tilgang vinar síns. Sagði hann 
því í grannleysi: frændi minn, þú hefur þegar auð“ 
sýnt mjer mikla velgjörninga, og hefi eg því traust 
á þjer; seg mjer því, hvað þú vilt, að eg gjöri. — 
Þess var von af þjer, mælti öldungurinn, og muntú 
ekki iðrast. Skaltu nú safna saman nokkru af þess“ 
um hrísgreinum, er liggja hjer á víð og dreif, en €8 
mun kveikja upp eld.  Áladin gjörði sem hann 
bauð; bar hann nú saman mikið af þurrum greinum) 
hrísi og laufum, og lagði í búnka, þar, sem töfra 
maðurinn sagði fyrir. Kveikti töframaðurinn nú UPP 
eld, og lifnaði nú brátt í viðarkestinum, síðan tók 
hann dupt nokkuð upp úr vasa sínum, og fleygð! 


Aladín. 111 


nokkru af því á eldinn; steig upp reykur mikill, 
en töframaðurinn tautaði í sífellu galdraþulur og sær- 
ingar, og lagði reykinn eptir því til ymsra hliða. Þá 
titraði. jörðin fyrir miklum þrumugný og opnaðist, og 
kom í ljós marmarasteinn, og eirhringur í. Varð 
Áladín hræddur af undrum þessum, og vildi sem 
skjótast á burtu; en töframaðurinn bauð, honum með 
hörðum orðum að vera kyrrum.  Vertú grafkyrr, 
heimskingi, mælti hann; nú er allt gaman á enda, 
og þú hlýtur að fullkomna það, sem þú hefur byrj- 
að; en að öðru leyti mun eg kenna þjer hlýðni, ef 
þú optar ætlar á burtu án leyfis míns. Rak hann 
sveininum pústur svo mikinn, að hann fjell, og snjeri 
fótum í lopt upp. Frændi minn góður, mælti hann, 
Þetta mun eg aldrei optar gjöra, en berjið þjer mig 
ekki. Stattú upp, mælti töframaðurinn 'þá, og var 
nokkuð mýkri í orði, og óttastu ekki; en varastu 
slík heimskupör framvegis. Mun eg nú ganga þjer 
Í föður stað, og hlýtur þú að hlýðnast mjer í öllum 
hlutum. Muntú eigi gjöra það ókeypis, því þú munt 
bráðum geta að líta þau auðæfi og geisemar, er þú 
munt fyrir það hljóta. Hressti „Aladín nú upp hug- 
ann, og sagði : frændi góður, víst er um það, að eg 
hefi heimsklega breytt; en látið af reiði yðvarri, og 
mun eg bæta mig. 

Það er vel, mælti töframaður, skaltu nú taka 
Vel eptir orðum mínum. Þessi steinn, sem eirhring- 
Urinn er í, hylur hin mestu auðæfi, er á jörðunni 
finnast. En allur sá auður er ætlaður þjer, og eng- 
inn annar, en þú, má hefja marmarabjargið upp af 
legi sínu. Eg sjálfur, sem hefi leitt stein þenna í 


, 


ljós, má ekki snerta hann, og ekki ganga ofan í 


112 Aladín. 


jarðhús það, sem undir honum er. Skaltu nú þegar 
hefja steininn frá járðhússmunnanum. Það má eg 
ekki, mælti Aladín,, því steinn þessi er svo mikill 
og þungur, að tveir hestar munu ekki draga hann 
á burtu. Reyndu, mælti töframaður, taktú í hring- 
inn, og muntú lopta bjarginu. Tók Áladín nú í 
hringinn, og fannst honum steinninn ekki þyngri 
en fjöður; lypti hann honum nú frá jarðhússmunn- 
anum; og var þrepgangur niður þangað. Þá mælti 
töframaðurinn: Eins og þjer hefur þetta tekist, svo 
muntú einnig hið annað af hendi leysa, og muntú 
verða auðugri en nokkur annar maður. Skaltú nú 
draga fingurgull þetta á hönd þjer, og mun þjer þá 
ekkert granda; muntu nú stíga niður í jarðhúsið ept- 
ir þrepum þessum; muntu finna dyr í hellinum, þær 
skaltu opna, og muntu þá ganga í gegnum þrjá mikla 
hvelfda sali; er þar alsett miklum og fögrum gull- 
kerum, sem fyllt eru gulli og silfri. Er það samt 
ráð mitt, að þú snertir ekkert þessara hluta, því 
það getur orðið þinn bani; ósýnilegir andar varð- 
veita gullkerin, og skilja þeir ekkert glens. Skaltu 
einnig varast, að láta kyrtil þinn núast upp við vegg“ 
inn, og haltú honum að þjer. En sem þú ert kom- 
inn út úr hinum þriðja sal, þá muntú koma í ald- 
ingarð einn mikinn og fagran; er þar alsett ágætum 
aldintrjám, og liggur stígur nokkur í gegnum garð- 
inn. Þann stíg skaltu ganga, unz þú kemur að 
musteri einu litlu, algyltu, og liggur stigi af 
silfri, með þrjátigi þrepum, upp í musterisdyrn“ 
ar. Í musterinu er altari, og stendur þar á lampi 
einn lítill, úr járni; ljós brennur á lampanum. Skaltu 
því næst taka lampann, slökkva ljósið, og hella því 


Aladín. 113 


úr, er í honum er af ljósmeti; en síðan skaltu geyma 
lampann vandlega á brjósti þjer. En um það bið 
eg þig, og særi þig við allt! sem í heimi er, að þú 
geymir lampann vel; þá er þú hefur vel komið hon- 
um fyrir, getur þú snúið aptur, og þarft eigi að ótt- 
ast; þá máttú taka aldini af trjánum, og gull og 
silfur úr kerunum, eins mikið, og þú fær borið; 
Mmáttu eiga alla þá hluti, og þarftú eigi að færa 
Mjer annað, en lampann. Enn segi eg þjer, að varð- 
Veita lampann vel; far þú nú; munum við báðir verða 
auðmenn, er þú ert aptur kominn. 

Þetta líkar mjer vel, mælti Aladín, og mun eg 
ekki verða lengi. Gekk hann nú skyndilega ofan 
Þrepin, og hvarf. Síðan gekk hann óhræddur í gegn- 
um hina þrjá sali, og leit hvorki til hægri nje vinstri 
hliðar, svo áð hann eigi freistaðist til að taka gull 
Og silfur úr kerunum; hjelt hann og kyrtlinum vand- 
lega að sjer, og komst loksins klaklaust út í aldin- 
Sarðinn. Var þar eins bjart, og á jörðu uppi, og 
fann hann bráðum musterið gullna, tók járnlampann 
af altarinu, hellti úr því, sem í honum var, og varð- 
Veitti lampann síðan. *Skildist honum eigi, hvað 
frændi hans mundi ætla að gjöra við lampann, og 
Þótti honum, sem hann mundi geta keypt fjölda 
Slíkra lampa í Bagdað. Flýtti hann sjer nú ekki eins 
mikið út, og hann gjörði, er hann gekk inn, og lit- 
aðist um í aldingarðinum. Blikuðu þar mörg og ljóm- 
andi aldin á milli dimmra laufa; sum voru gul, sum 

Vit; en sum rauð sem purpuri, græn eður blá; voru 
au ýmislega löguð. Langaði Áladín nú mjög til 
að smakka á þessum hinum fögru ávöxtum, og gjörði 
ann sjer það í hugarlund, að þau mundu vera góm- 


114 8 Aladín. 


sæt mjög. Náðu margar greinar svo langt að jörðu 
niður, að hann þurfti eigi annað, en að rjetta hendi 
til, og taka aldinið; tók hann nú epli eitt, er næst 
honum var, og beit í, en vann ekki á, því það var 
hart, sem tinna; varð hann þess nú vísari, að aldin 
þessi voru ekki með þeim hætti, sem ávextir þeir 
eru, er vaxa ofan jarðar. Varð hann þá fyrst hálf- 
gramur, en hugsaði sig um, og vildi færa móður 
sinni nokkuð af aldinum þessum, er hann ímyndaði sjer 
að væru ýmislega litað gler, og einkis virði, en það 
brást honum; því allir þessir hlutir voru hinir dýr- 
mætustu gimsteinar, miklu fegri en þeir, er á jörðu 
finnast; var sjer hver einn þessara steina meira 
verður, en konungs ríki,og óborgandi með fje. Allt 
þetta hjelt nú Aladín að væri gler tómt, og fyllti 
vasa sína að gamni sínu, og þar að auki poka, ef 
hann hafði með sjer. Var hann nú búinn að fá 
svo mikið, að hann varla gat risið undir byrð- 
inni; og fór hann nú á stað, og gekk hann um sal 
ina, og upp eptir þrepstiganum. En göngin vort 
nokkuð þröng, og; veitti Aladín örðugt, að komast 
áfram með byrði sína, er eigi var alllítil. Hann hróp“ 
aði þá: frændi minn, hjálpið þjer mjer dálítið að 
komast upp. Ertu kominn aptur, Aladín, mælti 
töframaðurinn, og varð glaður mjög, það er vel, eð 
rjettu mjer lampann fyrst, mun eg síðan hjálpa þjér“ 
Fyrst verð eg að komast úr þrengslum þessum) 
mælti Áladín, get eg engán veginn hreift mig hjer; 
og hefi eg höndurnar fullar af ávöxtum og gripum; 
hjálpið þjer mjer fyrst. En töframaðurinn var hrædd“ 
ur um, að það væri ætlan Áladíns, að halda sjálfur 
lampanum, þá er hann kæmi upp úr jarðhúsinð 


Aladín. 115 


og vildi því eigi hjálpa honum út, heldur krafðist 
hann þess fastlega, að Aladín skilaði af sjer lamp- 
anum fyrst. Mælti „Aladín þá loksins, er þráttan 
þessi hafði gengið um hríð: það stendnr mjer öld- 
ungis á sama, eg get vel setið hjer, þangað til á 
morgun, en lampanum sleppi. eg eigi, fyr en eg er 
upp kominn, enda þó eg eigi að svelta í hel, því 
hann var orðinn þrár. og reiður út af ógreiðvikni 
þess, er hann hjelt vera frænda sinn. Varð töfra- 
maðurinn þá með öllu frá sjer af heipt og reiði, er 
hann heyrði þessi orð Áladíns; og ímyndaði hann 
Sjer, að Áladín nú víst mundi taka frá sjer lamp- 
ann, og kallaði hann með óttalegri röddu: verði 
þjer að orðum þínum, mannfýla! deyja skaltu og 
kviksetjast! Og sem hann hafði þannig mælt, taut- 
aði hann nokkur særingaryrði fyrir munni sjer, og 
fyrri en Aladín fjekk stokkið upp úr hellinum, lok- 
aði marmarasteinninn munnanum; var sveinninn þar 
„ Undir niðri, og eigi annað sýnna, en hungursdauði 
mundi fyrir honum liggja; hló þá töframaðurinn eigi 
litið. En maður þessi var, eins og fyr er sagt, eng- 
an veginn frændi Áladíns, heldur fjölkunnugur og 
illur töframaður frá Afríku; hafði hann fundið það 
og komist eptir með vjelum og töfrareikningum, og 
Þó með mikilli fyrirhöfn og langvinnri iðju, að í 
Stend við Bagdað væri geymdur töfralampi í helli 
Nokkrum; og gæfi lampi sá sjer hverjum þeim, er 
átti hann, ráð yfir hinum voldugustu öndum. Töfra- 
Maðurinn neytti allra krapta og kunnáttu, til þess 
að ná honum, og sem hann eigi sjálfur mátti stíga 
fæti sínum í hellismunnann eður jarðhúsið, þá hafði 
hann fengið Áladín sjer til hjálpar, og bjóst við, að 


116 Aladín. 


geta gjört við svein! þann slíkt er hann vildi. En 
honum brást bogalistin, ag iðraði hann nú helzt þess, 
er hann fjekk Aladín fingurgullið góða, er varðveitti 
hann. Varð töframaðurinn þá að taka það til bragðs, 
að snúa aptur til Afréku, því hann óttaðist, að slík 
tilraun að nýju mundi verða sinn bani. 

Sat nú Aladín þar í hellinum dimma, sem sæti 
hann í gröfum dauðra manna, og sá nú ekkert ann- 
að fyrir, en bana sinn. Grjet hann þá, og kallaði 
svo hátt sem hann mátti, á frænda sinn, og lofaði 
að hlýðnast honum framvegis; en frændi hans var á 
burtu farinn. Stóð hann nú upp, og leitaði að dyr- 
um þeim, er voru að sölunum; en þær voru harð- 
læstar. Þá hvarf honum hinn síðasti vonargeisli, 
og settist hann grátandi á þrep eitt; þar sofnaði hann 
út úr gráti og hugarvýli, og vaknaði ekki fyr en 
eptir tvo sólarhringa. „Æ, hrópaði hann, eg hefði 
aldrei átt að vakna, eg aumi maður! Og sem hann 
mælti þetta; njeri hann saman höndunum, svo fing- 
urgullið knúðist; — en Áladín var með öllu ókunn 
ugt um náttúru þá, er því fylgdi. Varð hellishvelf- 
ingin allt í einu dýrðlega uppljómuð, og fyrir fram- 
an Áladín stóð andi einn mikill og hsðilaguið si 
um. Sá mælti með Beynjandi raustu: hvað vilt þú * 
Andar hringsins eru í þinni þjónustu; „þræll þinn ef 
eg. Varð Áladín í fyrstu óttasleginn mjög, €r 
hressti brátt upp hugann, og mælti djarflega: getur 
Þú flutt mig á burtu hjeðan? Skipa þú, mælti and“ 
inn. Þá mælti Aladín: þá skaltú setja mig fyrir 
utan múrveggina á Bagdað. Og á sama augnabliki 
tók andinn hann, en jörðin klofnaði, og skjótur sem 
elding flaug andinn á burtu með Áladín, og vort 


sr 


Aladín. 117 


þeir að vörmu spori komnir að Bagdað. Setti and- 
inn hann þá niður, og spurði: hvað viltú meira? 
Ekkert, mælti Áladín, kann eg þjer þakkir, og mun 
eg nefna þig, er mjer liggur á. En andinn hvarf 
Þegar, og skundaði Aladín nú heim til móður sinn- 
ar. Var hann þá orðinn fölur og svangur, og sem 
móðir hans sá hann, stökk hún út á móti honum og 
$laddist mjög, því hún hjelt, að hann væri dauður, 
eður burt numinn af hinum illa töframanni. Faðmaði 
hún hann, og grjet af gleði, því hún átti eigi fleira 
barna. En Aladín leið í ómegin, og fjell á legu- 
bekk einn, og sem hann var raknaður við, beiddi 
hann um mat; bjó nú móðir hans í skyndi til mat 
handa honum; en hann borðaði með lyst mikilli og 
ákefð, er hann eigi hafði mat smakkað í þrjá daga. 
Og sem hann var mettur, sagði hann móður sinni 
upp alla sögu, um illsku töframannsins, og um allt 
Sem fyrir hann hafði borið. Endaði hann frásögu 
Sína þannig: lít nú hjer á, móðir góð, til sönnunar 
orðum mínum hefi eg hjer lampann og mikinn fjölda 
Bagnsærra aldina úr hellisdjúpinu. Sótti hann nú 
lampann og aldinin, og fjekk móður sinni. Þetta 
tru að vísu, mælti hún, fagrir hlutir, en þó munu 
Þeir ekki annað vera, en litað gler, og lampinn er 
Ekki heldur mikils virði; hefðir þú heldur átt að koma 
með fje nokkuð. Það er satt, mælti Aladín, en 
Það hugsaðist mjer ekki; munum við nú fara að hátta, 
því eg er mjög þreyttur. Morguninn eptir mælti 
Áladin: gef mjef nú góðan árbita, móðir mín, því 
8 er orðinn svangur aptur. Barnið gott, mælti móð- 
ir hans, nú er ekkert til, hvorki matur nje fjemun- 
't, en hjerna hefi eg nokkuð af ull; mun eg selja 


118 Aladín. 


hana. Þá mælti Aladín: það er betra að selja lamp- 
ann; við gjörum ekkert við hann, og má vel vera 
að svo mikið fáist fyrir hann, að við getum lifað á 
því í nokkra daga. Skaltu ekki farga ull þinni. 
Þetta ráð líkaði hinni gömlu konu, og mælti hún, 
að hann skyldi fá sjer lampann, því hún vildi fægja 
hann. Sótti hún nú dulu, og nokkuð af smáum 
sandi, og tók til að núa lampann. En þá leið, eins 
og upp af jörðunni, stórkostlegur og ógurlegur andi, 
og var sá enn voðalegri en andi hringsins. Hann 
mælti með öskrandi röddu: Hvað vilt þú? andar 
lampans eru reiðubúnir að hlýða þjer; þræll þinn er 
eg! Leið hin gamla kona í ómegin af hræðslu, en 
ÁAladín var vanari að eiga við anda; tók hann því 
lampann úr hendi móðus<sinnar, og mælti djarflega 
heyr þú þræll! þess vil eg biðja þig, að þú talir 
hljóðlegar framvegis, og hræðir menn eigi svo, að 
þeir falli í ómegin. Skilur þú mig? Skaltu nú fara 
og sækja mat og drykk, því eg er svangur. Þá 
mælti andinn, og talaði lágt: herra, boð þitt skal 
framkvæmt verða, en það skaltu vita, að þá er lamp- 
inn verður fast knúinn, þá hljótum vjer andarnir, 
sem erum þrælar þínir, að drynja hátt; en þá er hann 
verður hægt knúinn, þá tölum vjer lágt, eins og þú- 
Að því mæltu hvarf hann, og kom skjótt aptur, með 
disk einn stóran og tólf aðra minni, alla af silfri, 
voru þeir fylltir hinum dýrustu krásum, setti hann 
það allt á borðið í fagurri röð, og sótti síðan brauð 
og vín til matarins. Síðan hvarf hann. Móðir 4l4- 
díns lá enn í ómeginum, og hafði einskis vör orðiði 
helti Aladín þá nokkrum dropum af víni á andlit 
henni, og kom henni á kreik með mikilli fyrirhöfn. 


Aladín. 119 


Reis hún nú upp, og varð mjög hissa, er hún sá borð- 
ið alsett slíkum gripum og dýrum rjettum. Hvaðan 
er allt þetta komið, Áladín, mælti hún. Kærðu þig 
eigi um það; njóttu fyrst matar, síðan skal eg 
fræða þig um þá hluti, mælti Aladín. Settust þau 
nú niður, og borðuðu eins og við konungs borð, og 
Var maturinn hinn ágætasti. Loksins mælti Áladin: 
Móðir góð, það getur varla öðruvísi verið, en þú vit- 
ir það, að andi lampans hefur útvegað okkur þessa 
hluti, og skil eg nú vel, hví hinn gamli töframaður 
Sirntist svo mjög að ná lampanum; grunar mig og, 
að lampi þessi hafi enn fleiri náttúrur, er við eigi 
Þekkjum. Nú fyrst munum við láta okkur nægja 
Með það, að lifa sparlega, með aðstoð hans, svo að 
Við eigi vekjum öfund nágranna okkar, og komumst 
Í vandræði af frjettaburði þeirra; munum við geyma 
lampann í leyni, og eigi láta neinn vita af honum. 
Hugsaði móðir Aladíns sig nokkuð um, og mælti 
Síðan: Því skaltu ráða, eg ræð. þjer hvorki til nje 
Írá um þann hlut; en þó vil eg, að þú látir mig eigi 
Sjá hann, því hann var þegar nær því orðinn mjer 
að bana. Gekk Aladín þá þegjandi á burtu, og 
Varðveitti lampann uppi á lopti; hugsaði hann sjer, 
að hann skyldi leita til hans, er hann þyrfti. Liðu 
hú nokkrir dagar, og voru diskarnir tómir orðnir, og 
Enginn matur til á heimilinu; sagði móðir Aladíns 
Þá við son sinn, að hann skyldi reyna að selja ein- 
lvern diskanna. En hvorki hana nje Aladín grun- 
aði það, að diskar þessir væru af hinu hreinasta 
Silfri, Tók Aladín nú hinn minnsta diskinn, faldi 
tann undir möttulskauti sínu, og fór til gyðings eins, 
St hann bauð diskinn ' til kaups. Tók gyðingurinn 


120 Aladín. 


við diskinum, og leit á; sá hann strax, að það vaf 
hið skírasta silfur. Hvað á diskur þessi að kosta“ 
mælti hann. Það sem hann er verður, mælti Aladín. 
Komst gyðingurinn nú í nokkurn vanda út af 
þessu svari, því honum var ókunnugt hvort Áladín 
hefði vit á verði hlutarins, eður eigi; vildi hann samt 
reyna, og tók gullpening upp úr vasa sínum; hjelt 
hann gullpeninginum þegjandi framan í Aladín. En 
Aladín ljet sjer vel líka, og þóttist hafa gabbað 
gyðinginn, því hann hjelt, að diskurinn væri ekki 
nærri svo mikils virði. Fór hann nú glaður heim með 
gullpeninginn, og færði hann móður sinni. En gyð- 
urinn brosti í kamp; því diskurinn var að minnsta 
kosti sextigi gullpeninga virði. Leið nú og beið fyrir 
þeim Aladín, þar til gullpeningurinn þraut; seldi 
hann þá annan disk, og svo hvern af öðrum, fjekk 
hann jafn mikið fyrir þá alla, nema fyrir diskinn 
mikla; galt gyðingurinn tíu gullpeninga fyrir hann 
En er gull þetta var þrotið, hlaut Aladín að leita 
á náðir lampans; gekk hann nu upp á lopt, tók 
lampann," og knúði hann þar, sem móðir hans hafði 
áður fægt hann. Kom andinn að vörmu spori, 08 
mælti: hvað vilt þú? Mat vil eg, mælti Alaðít 
með sama hætti og áður. En andinn hneigði höfuð 
sitt, til merkis um hlýðni; hvarf hann þá, og kom 
brátt aptur með sjö silfurdiska, og einn mestan; VÍÐ 
kom hann og með; lagði hann á borð og hvarf síð- 
an. Hafði nú Í iii og móðir hans nóg til tveggjð 
daga; en sem þeir voru liðnir, var maturinn og þú- 
inn, og þurfti nú að selja diskana. Fór Aladín á 
stað með einn þeirra, og ætlaði til gyðingsins, svika“ 
hrappsins. Lá leið hans hjá húsi gullsmiðs nokkur“ 


Alaðin. 121 


er opt hafði tekið eptir Aladín, er hann fór með 
disk, og kom aptur disklaus. Þóttist gullsmiðurinn 
þess fullviss, að Aladín seldi hluti þessa; kallaði 
hann því til hans, og bauð honum inn til sín. Gull- 
Smiður þessi var gamall maður, virðulegur og rjett- 
Sýnn; hann mælti við Áladín: ungmenni, seg mjer, 
hvernig stendur á diskum þeim, er þú fer opt með 
hjer fram hjá? Selur þú gyðinginum þá, þeim er 
hjer býr í grennd?  ÁAladín kvað já við, og mælti, 
að gyðingurinn gyldi sjer einn gullpening fyrir disk 
hvern. Varð gullsmiðurinn hissa, og mælti: geldur 
hann ekki meira, en einn gullpening fyrir hvern disk? 
Þvi fæ eg ekki trúað; veiztú þá eigi, að diskar þess- 
ir eru af hinu hreinasta silfri, og að þeir eru mikils 
Verðir. Far þú heim, og sæktú allt, sem þú átt ept- 
Ir, og vilt selja, eg mun gjalda þjer rjett andvirði, 
Eptir því, sem þeir vega; mun eg eigi svíkja þig. 
Sjerhver slíkur diskur er sextigi gullpeninga virði, 
Og það jafnvel meira. Skoðum gyðingskarlinn, prakk- 
Arann, mælti Áladín reiður; snjeri hann þá aptur, 
Og sókti diskana; en gullsmiðurinn vóg þá, og galt 
Áladín vjettilega það, sem þeir voru verðir, en það 
Voru tvö þúsund gullpeninga. Hafði „Aladín nú aldrei 
átt svo mikið fje, og þóktist hann meiri orðinn en 
konungur. Samt var hann svo kænn, að hann ljet 
Engan vita af verzlan sinni, nema móður Sína; lifðu 
au nú á sama hátt og áður, og voru ánægð, og eigi 
Eyðslusöm. Í einum hlut umbreytti Aladín háttum 
Sinum, því hann gaf sig meira að mönnum, og kynnt- 
'St lærðum og menntuðum mönnum.  Fjekk hann á 
Hann hátt þekkingu á ýmsum hlutum, og varð hinn 
ÍBætasti og fagrasti í allri framgöngu; hafði hann 


122 Aladín. 


með öllu lagt af leti sína og strákapör, og var orð- 
inn vitur maður og góður drengur. Var hann hjer 
um bil átján vetra að aldri, er svo bar við, að hann 
heyrði einhverju sinni, að hrópað var upp á strætum 
borgarinnar skipun Kalífans, að sjerhver skyldi loka 
húsi sínu, og enginn mætti láta sjá sig úti, á meðan 
Adónida, konungsdóttirin, gengi til laugar, og þang“ 
að til hún væri aptur komin. Varð Áladín forvitinn 
mjög út af þessari skipun, og hugsaði með sjer, að 
hann skyldi sjá konungsdóttur, eður missa lífið að 
öðrum kosti. Gekk hann nú strax upp á lopt, knúði 
lampann, og er andinn kom, spurði hann Áladín: 
hvað vilt þú? Vinur góður, mælti 4ladín, getur þú 
ekki sýnt mjer „Ádónidu konungsdóttur? Það get 
eg að vísu, mælti andinn, mun eg bregða yfir þig 
hulinshjálmi, og flytja þig inn til hennar. Lát mig 
þá sjá, að þú getir það, mælti dladín, flyttú mig 
þangað, og strax á burtu aptur; og áður en hann vaf 
búinn að sleppa orðinu, var hann kominn í gegn um 
loptið og inn í herbergi konungsdóttur. Sá Aladín 
þar Adónídu, og voru hjá henni hirðmeyjar hennar 
og ambáttir, en engin þeirra sá Aladín eður þjóð 
a og hafði hann nóg tækifæri til að litast um 

g gæta að öllu. Flutti andinn hann síðan sem skjót“ 
fr, aptur heim, og var Áladín. upp frá þeirri stund! 
svo sem milli svefns og vöku, því svo vel hafði 
honum litist á konungsdóttur, að hann ekki gáði 
neins annars en að fá hana fyrir konu. Gekk hann 
nú loksins til móður sinnar, og mælti við hand“ 
móðir mín, svo fögur lízt mjer Adónida konungs“ 
dóttir, að eg hefi ásett mjer að eiga hana: skalt! 
því fara til konungs, þar sem hann situr í ráði sínu 


Aladin. . 123 


og biðja stúlkunnar mjer til handa. Hin aldraða 
kona leit á Aladín, og þagði um stund, en að síð- 
ustu skellihló hún. Barnið gott, mælti hún, þú ert 
án efa eigi með öllum mjalla; hvernig á eg að fara 
til konungsins? Mundu menn að vörmu spori reka 
mig á dyr, ef eg kæmi þangað án gjafa; og hvað 
Betur þú boðið konungi fyrir dóttur hans? Hlæ þú, 
móðir mín, mælti Aladín, eins mikið, og þú vilt; 
það má eigi banna þjer. En það verðnr þú að gjöra 
fyrir mig, að biðja Adónidu mjer til handa, ef þú 
ekki vilt sjá mig deyja af harmi og gremju. Skaltu 
€igi óttast það, að mig vanti gjafir; því það vil eg 
Segja þjer, að aldinin þau hin fögru úr hellisdjúpinu 
€ru eigi gler, heldur eru þau hinir dýrustu gimstein- 
ar; hefi eg sjeð áþekka steina hjá sumum kaup- 
Mönnum, en þó enga þeirra líka. Skaltu nú taka 
einn silfurdisk, móðir, og leggja gimsteinana á hann; 
muntu þá sjá, hvað fagurlega þeir ljóma. "Tók móð- 
ir hans nú silfurdisk einn, og raðaði Aladín þeim 
Þar fagurlega niður, eptir litardeilingu þeirra. Og 
Sem diskurinn var fullur orðinn, þá blikuðu stein- 
Arnir með slíkum litarljóma og geisladýrð, að hin 
aldraða kona varð hissa, og svo sem sjóndöpur, af 
birtu steinanna. Lít nú á, móðir, mælti Áladín, 
Þenna hlut mundir þú eigi hafa ímyndað þjer. Taktu 
hú diskinn, og fær þú konungi, skaltu bera honum 
*Veðju mína, og segja honum bón mína, og fá hon- 
Um gjöf þessa frá mjer; vonar mig, að hann muni 
Ekki synja mjer konunnar. Hætti Aladín nú eigi 
Ænum þessum, og fór móðir hans til konungs eptir 
Mokkra daga; og varð hún þó að hafa allan hug við. 

Om hún nú þar sem konungur sat í ráðinu; og sem 


124 Aladín. 


mál voru á enda kljáð, tók konungur eptir konunni, 
er stóð fyrir framan hásætið með diskinn, og var 
klæði yfir.  Mildasti herra, mælti konan, eg hefi 
varla hug til, að segja erindi mitt, þar sem svo marg“ 
ir höfðingjar eru við staddir, og bið eg hátign yðra 
að veita mjer fyrirgefningu og náð, þó að bæn mín 
kunni að virðast djörf og heimskuleg; þori eg með 
engu móti að bera fram erindi mitt, nema því að 
eins, að eg fyrir fram fái náðarloforð yðvart. Tala 
þú, mælti konungur með hógværð mikilli, skal þjer 
ekkert íllt gjört verða; og er hann mælti þessi orð 
benti hann ráðshöfðingjunum, en þeir hneigðu sig 
fyrir konungi, og gengu á burtu. Varð enginn eptir; 
nema hinn æðsti ráðgjafinn. Nú erum við ein saman; 
mælti konungur, seg mjer nú erindi þitt. Herti hin 
aldraða kona þá upp hugann, og sagði erindi sitt 
einarðlega; sagði hún konungi frá einkasyni sínum; 
og frá ást hans til konungsdóttur. Guð minn góður, 
mælti hún: að síðustu, bani sonar míns mun það verðð; 
ef hann eigi fær konunnar; og sje eg þó eigi, hvern“ 
ig slíkt megi framgang fá; fyrirgefið dirfsku mínð) 
herra, að eg voga þannig að koma fyrir auglit há 
tignar yðvarrar. En konungur var of hjartagóður til 
þess, að hann gæti reiðst konunni, var hann því hinn 
vingjarnlegasti, og mælti: Kona góð, vjer munum 
hugleiða, hvað við mál þetta er að gjöra; en ség 
mjer, hvað er þar undir klæði þínu? Það er lítir 
ræði eitt, er Aladín minn sendir yður, mælti konan 
leysti hún þá klæðið af diskinum, og rjetti konung! 
hann. En er konungur leit gripina, rak hann uPP 
hljóð af undrun, stökk upp, og mælti: þetta eru 887" 
semar miklar og dýrmætar; hefi eg aldrei á æfi min" 


Aladín. 125 


Sjeð slíka gimsteina. Kom þú hingað, ráðgjafi, að 
þú einnig megir undrast dýrð þessa; álítur þú eigi, 
að gjöf þessi sje dóttur minni samboðin? Gekk ráð- 
Sjafinn þá að, og undraðist hann eigi síður en kon- 
ungur. En samt mælti hann hljóðlega: Það traust 
hefi eg til hátignar yðvarrar, að þjer ekki munið 
vilja gefa ókunnum manni dóttur yðra fyrir gim- 
Steinahrúgu eina. En konungur mælti aptur hljóð- 
lega við ráðgjafann: slíka gripi mega eigi allir kon- 
ungar á jarðríki fram selja; eru þetta hinar fegurstu 
Sersemar, er eg hefi sjeð, og má eg því eigi láta 
konuna fara með öllu vonlausa; enda þótt mjer eigi 
Sje mikið um að gefa dóttur mína manni af lágum 
Stigum, og mjer með öllu ókunnum. Kenn mjer nú 
ráð í þessum hlut. Herra, mælti ráðgjafinn, þjer 
Skuluð segja hinni gömlu konu, að sonur hennar skuli 
fá konungsdóttur, ef hann kemur með gjafir nokkrar, 
er þjer skuluð tiltaka. Getið þjer ákveðið þá kosti, 
Sem þeim hinum unga manni er ómögulegt að upp- 
fylla; en geti hann það, þá verðskuldar hann að fá 
dóttur yðvarrar. Þessu ráði mun eg fylgja, mælti 
konungur; snjeri hann sjer síðan að konunni, og sagði: 
Kona góð, far þú til sonar þíns, og seg honum, að 
ef hann á þessum degi sendir mjer fjörutigi skála, 
Svo sem þessi er, fylltar af öðrum eins gimsteinum, 
Og þessir eru; og enn að auki fjörutigi hvítra og 
fjörutigi svartra þræla, þá skal hann fá dóttur mína 
til eiginkonu; heiti eg þessu við konungstign mína. 
En geti hann eigi fullnægt þessum kostum, þá er 

Ess engi von, að hann fái dóttur minnar; því eg 
Sef hana eigi fyrir ekkert skraddarasyni einum, og 


7 


hinum lítilmótlegasta í ríki mínu. Seg honum þetta. 


126 Aladín. 


Sló nú ótta yfir konuna, er hún heyrði kosti þá, er 
konungur gjörði, og gat hún eigi gjört sjer í hugar- 
lund, að sonur hennar nokkurn tíma mundi geta full- 
nægt þeim; hneigði hún sig þá djúpt fyrir konungi, 
og lofaði, að skila boðum hans til Aladíns. Skund- 
aði hún nú heim, og sagði Aladín nákvæmlega frá 
öllu, sem við hafði borið í ferð hennar. En Aladín 
hló, og mælti: móðir góð, ef konungur eigi heimtar 
meira en þetta, þá mun mjer ekki verða mikið fyrir, 
að fá dóttur hans. Gekk hann nú skjótt upp í lopts- 
herbergið, tók lampann, og knúði hann. Andinn 
kom og mælti: hvað vilt þú? Vinur góður, mælti 
Aladín, svo vel hefur mjer litist á Adónidu kon- 
ungsdóttur, að eg hefi beðið hennar við konung; en 
hann er eigi frásnúinn því, ef eg veiti honum lítil- 
ræði nokkuð, er þú hlýtur að útvega. Þessir hlutir 
eru: fjörutigi skála af skýru gulli, með gimsteinum 
frá hellinum, er við þekkjum báðir, skulu skálar 
þessar bornar af fjörutigi svartra þræla, er skulu 
vera dýrðlega búnir að klæðum, og skal hverjum 
svörtum þræli fylgja einn hvítur þræll; skulu allir 
þessir þrælar ganga fyrir konung. Mun þjer ekki 
verða mikið fyrir, að útvega þessa hluti; því það ef 
þjer leikur einn. Andinn brosti, hvarf, og kom að 
litlum tíma liðnum með allt það, er Aladín beiddist- 
Varð stofan full af fólki, og urðu margir af þrælun- 
um að standa úti í garðinum. Þá mælti Aladín“ 
móðir mín, hjer er nú komið það, er konungur heimt 
ar, skaltu nú fara með það til hans, og eigi dvelja- 
Opnaði hann þá dyrnar, og benti þrælunum, að þeir 
skyldu fylgja móður hans eptir. Gengu þeir nú 07 
"an eptir borgarstrætinu, tveir og tveir saman, 0£ 





Áladín. 127 


fóru hægt og stillilega. Báru þrælarnir svörtu gull- 
kerin á höfðum sjer, og voru dýrindis dúkar, dregnir 
með silfursaumi, breiddir yfir kerin. En þrælarnir 
hvítu gengu til hliðar. Og sem þeir voru á burtu 
farnir, læsti Áladín að sjer, og beið málaloka með 
stillingu og rósemi. En undir eins, og hinir fremstu 
af þrælunum sáust á strætinu, námu allir menn stað- 
ar, og undruðust dýrð þeirra. Var fjöldi fólks kom- 
inn utan um þá, áður en hinir öptustu í flokkinum 
voru komnir út úr húsi Áladíns; vildu menn horfa 
á þessa hina sjallgæfu og mikilvægu sjón. Voru 
klæði þrælanna svo dýrðleg og alsett gulli og ger- 
Semum, að þeir, er vit höfðu á, virtu föt sjerhvers 
eins þeirra jöfn millíón gullpeninga að dýrleika; 
Voru og þrælarnir sjálfir hinir fegurstu að sjá, og 
Vel vaxnir; voru þeir fremur líkir konungum, en þræl- 
um Aladíns skraddarasonar. Óx nú mannfjöldinn æ 
því meir, sem fylking þessi kom lengra áleiðis, og 
urðu hróp undrunarinnar enn meiri og hærri. Komu 
Þeir nú loksins að konungshöllinni; en dyraverðir 
Þeir, er þar stóðu, sáu fólksfjöldann álengdar, og 
heyrðu köllin og ópin; vissu þeir alls ekki, hverju 
Slík læti gegndu, fyr en þeir sáu Þrælafylkinguna. 
Hjeldu þeir þá, að þetta væru einhverjir ríkilátir 
onungar, og fleygðu sjer fyrir fætur hinna fremstu, 
að þeir mættu kyssa fald klæða þeirra. En það 
leyfðu þrælarnir eigi, heldur mæltu þeir: Vjer erum 
Þrælar, en herra vor mun koma á sínum tíma. Gekk 
fylkingin nú yfir hallargarðinn, og þangað sem kon- 
Ungur sat. Þá fleygðu allir þrælarnir sjer til jarðar, 
Ytir augliti konungs; en móðir Aladíns gekk fram, 
93 mælti: herra, boði þínu er fullnægja gjörð. 


128 Aladín. 


Konungur starði á þessa hluti fullur undrunar, 
og mælti loks: hvað er þetta? hvaðan koma þessi 
undur? Slíkir hlutir hafa eigi við borið meðan heim- 
urinn hefur uppi verið. Ráðgjafi, seg nú meiningu 
þína um þetta. Varð ráðgjafinn nú að kannast við, 
og þó nauðugur, vegna sonar síns, að Áladín hefði 
fullnægt þeim kostum, er honum voru gjörðir, og að 
hann nú væri vel kominn að konungsdóttur. Það er 
ekkert efunarmál, mælti konungur, því allir konung- 
ar jarðarinnar eru sem ekkert í samanburði við Ala- 
dín Mústafason. Munum vjer nú senda eptir hon- 
um. Stóð móðir Áladíns þegar upp, skundaði til 
sonar síns, og sagði honum frá boði konungs. En á 
meðan var farið með þrælana inn í höllina, og var 
þeim veitt vel. #Ljet konungur síðan færa dóttur 
sinni gullkerin með gimsteinunum á, og fór sjálfur 
með, bæði til þess að gamna sjer yfir undran henn“ 
ar, sem og líka til að virða gripina betur fyrir sjer: 
En er Aladín heyrði orð móður sinnar, varð hann 
glaður mjög, og bjóst strax að ganga fyrir konung; 
gekk hann nú upp á lopt, og knúði lampann. Hvað 
vilt þú? mælti andinn. Vinur góður, mælti Aladín 
skjótlega, þrælar þínir hafa gjört mjer góðan greiða, 
því nú einmitt á þessu augnabliki fjekk eg boð frá 
konungi, að eg skyldi koma til hans, og fá dóttur 
hans. Vil eg því biðja þig, að útbúa mig skjótlegð; 
og sem bezt þú getur; treysti eg þjer vel, því mjer 
virðist, að þú hafir mjög vit á öllum hlutum; en þú 
hlýtur að flýta þjer, því konungur bíður mín. Reiddu 
þig á mig, herra, mælti andinn, allt það er þú býður 
skal tilbúið verða að vörmu spori, og muntú verða 
ánægður með þjón þinn. Ljet hann Aladín þá gang? 


Aladín. 129 


til laugar einnar ágætrar, en margfjöldi anda kom 
Þangað, er þvoðu hann og smurðu með nardusfeiti, 
og ljetu hár hans verða ilmandi af ágætum smyrsl- 
um. Andlit hans varð blómlegt, eins og rósknappur, 
Og eptir að hann var kominn úr lauginni, þá var sem 
allir limir hans liðlegri orðnir en áður; hafði hann 
aldrei fyr verið svo hraustur og styrkur. Komu and- 
arnir síðan með dýrðleg klæði, og skrýddu hann svo 
fagurlega, að honum hafði aldrei í hug dottið annað 
eins skraut. Og sem allt var um garð gengið, fór 
andi lampans aptur með hann til herbergis hans, og 
mælti: Herra minn og meistari! hjer fyrir utan dyrn- 
ar bíða þín tuttugu þrælar, á mjallhvítum hestum, 
Sem eru enn ágætlegar búnir en hinir fyrri; áttatigi 
úlfalda standa og bíða, klyfjaðir með allskonar gjöf- 
um handa konunginum og unnustu þinni; móðir þín 
er fyrir utan húsið, og situr á arabiskum hesti af á- 
Bætu kyni; en hjá henni eru sex þjónustumeyjar, er 
bíða skipana hennar. Sjálfum þjer til handa er fák- 
ur búinn, og er sá hinn fegursti á jörðu, og fríðast- 
ur allra þeirra, er auga dauðlegs manns leit. Enn 
framar bíða þín þjónar, er varðveita fje og gullpen- 
inga, þá er þú megir láta fleygja ofan handa fólk- 
inu. Herra, seg, hvort þú sjert ánægður með þræl 
Þinn, eður eigi. Þú er góður og mikill andi, mælti 
Áladín, og kann eg þjer miklar þakkir, því þú 
hefir gjört alla hluti betur, en eg gat við búizt. 
Skaltu nú fara á burtu, en vera samt reiðubúinn, til 
að fullnægja þeim kröfum, er eg síðar meir mun af 
Þjer heimta. Þitt er að bjóða, en mitt að hlýða, 
Mælti andinn, og hvarf. Nú höfðu menn spurt víða 
um auð og lukku ÁAladíns, og var nú fregn sú kom- 


S 


130 Aladín. 


in um alla Bagdað; brá mönnum fremur en ekki í 
brún, er menn heyrðu, að hann mundi verða tengda- 
sonur konungs. Þótti mörgum slíkt ótrúlegt, en 
engu að síður safnaðizt fjöldi fólks allstaðar að úr 
borginni, og komu að húsi hans, til að sjá hann. 
Var og enginn, er öfundaði hann, því hann hafði 
ætið verið hæverskur og góðviljaður við vini sína og 
kunningja. Og er hann kom út úr dyrunum, fagur- 
lega búinn og fríður ásýndum, þá varð óp mikið og 
þys, og allir kölluðu: vel sje Aladín, lifi hann lengi, 
og fylgi honum lán og gæfa. En „Aladín hneigði 
sig og mælti þakkarorðum við fólkið; en við það 
uxu ópin og köllin. Stje Áladín þá á hest sinn, og 
lagði fylkingin á stað; riðu hinir tuttugu þjónar á 
undan á fannhvítum hestum; þar á eptir kom móð- 
ir Aladíns og sjálfur hann við hlið hennar; sat 
Aladín svo vel í söðli, að hann var tignarlegur og 
mikillegur að sjá sem konungur. Á eptir honum 
gengu úlfaldarnir með gjöfunum, en að ending! 
fylgdu margir þjónar, er báru poka með gullpening“ 
um í; fleygðu þeir fjenu til beggja handa út á með“ 
al fólksins; og sem Aladín var kominn inn fyrir hall- 
arhliðið, þá æptu allir í einu hljóði: Aladín lifi lengi- 
Gekk konungur skjótlega á móti honum, faðmaði 
hann, og mælti: drottinn blessi inngöngu þína, so“ 
ur minn, og veri með þjer.  Skaltu vera mjer vel- 
kominn, og tak við festarkonu þinni, hinni fögrð 
Adónidu. Að því mæltu tók hann í hönd Aladíns, 
og leiddi hann á milli hirðmannanna, er stóðu til 
beggja handa í löngum röðum, og voru búnir fögr“ 
um hátíðaskrúða; en hörpur og lúðrar hljómuðu, €f 
Aladín gat að, líta festarmey sína. Gekk hann 


Aladín. 131 


til hennar, skínandi af fögnuði og gleði, beygði knje 
fyrir henni, og mælti: Adónida; er það vilji þinn, 
að fylgja mjer og vera hjá mjer? En mærin roðn- 
aði, rjetti honum höndina, og sagði: Áladín, eg 
hlýði boði föður míns, og reiði mig á þig. Var lukka 
Áladíns nú á hæsta tindi sínum, og faðmaði hann 
nú konungsdóttur', dansaði og stökk allt um kring í 
salnum með hana, og varð svo ærr af gleði, að kon- 
ungur skellihló upp yfir sig, og hrópaði: hættu, son- 
ur sæll, eg gef upp öndina af hlátri. Kom Áladín 
hú til sjálfs sín, og varð aptur hæverskur og stillt- 
ur, þótti konungsdóttur þá harla mikið til hans koma. 
Þá mælti konungur: Sonur góður, nú munum vjer 
mega búazt við brúðkaupi, því klerkar vorir og yfir- 
Völd bíða vor. Fjellst Aladín vel á þá uppástungu, 
Og er nú eigi að orðlengja það, að Áladín giptist 
Þar Adónidu. Eptir það mælti konungur: Áladín, 
nú er ráðlegast, að þú setjist að í höll minni, með 
Ádónidu, þar til er þú hefir látið reisa þjer sjálfum 
höll, því hús þitt er of lítið til þess, að þú getir 
búið þar hjeðan af. -Aladín mælti: tengdafaðir minn, 
Veit mjer frest til morguns, og muntu sjá, hvað verð- 
Ur í nótt. Skaltu enga umhyggju bera fyrir nokk- 
Urri byggingu handa mjer, því slíkt mun eg sjálfur 
annast. En á þessu kvöldi skulum vjer gleðja oss; 
93 mun eg síðan fara heim til mín, og ráðstafa nokkr- 
um hlutum, er eg á; á morgun kem eg aptur. Ljet 
konungur sjer þetta vel líka, og gengu þeir Aladín 
hú inn í hinn mikla veizlusal, þar sem allir ráðgjaf- 
ar konungs, og hirðmenn, og sveinar og þrælar voru 
Saman komnir; fluttu nú allir menn nýju hjónunum 

Eillaóskir og fagnaðarorð. Var nú gengið til veizlu; 

gq: 


132 Aladín. 


voru tvö borð búin boðsmönnum; annað fyrir kon- 
ung, og drottningu, og nýju hjónin, en hitt fyrir hina 
boðsmennina. Var nú gleði mikil og glaumur í höll- 
inni, gleðióp og söngvar fagrir, svo að dundi og 
bergmálaði í hallarhvelfingunni; en allir voru glaðir 
og ánægðir, og höfðu hjónin skemmtan mikla af 
veizlunni. Og sem nótt var komin, stóð Aladín 
upp, og kvaddi konung; en fór síðan á burtu, svo 
aðrir vissu eigi; því að hann þurfti að koma við á 
loptherbergi sínu. Fannst honum þar vera kyrð mik- 
il og friður, og þótti honum, sem dagurinn hefði 
verið draumur einn fagur. Tók hann þá lampann 
og knúði hann. Hvað vilt þú, mælti andinn. Elsku- 
vinur, mælti Aladín, svo mikla hluti hefur þú nú 
þegar fyrir mig framkvæmt, að eg varla hefi áræði 
til, að beiðast fleiri hluta af þjer; og samt hefi eg 
enn einn mikinn hlut á hjarta. Andinn mælti: mæl 
þú, og skipa þú; mun eg gjarna hlýða þjer, og gjörð 
með gleði allt það, er eg má. Þá mælti Aladín: 
sjá þú, „Adónida er nú orðin kona mín, og máttu vel 
skilja, að eg get eigi látið hana setjast hjer að Í 
kofa þessum. Vil eg því, að þú reisir mjer höll 
eina fagra, á móts við konungshöllina; er þar mikið 
og fagurt hallarstæði. En það stendur mjer á samð; 
- hvort þú byggir hana af marmarasteini, hrafntinn! 
eður jaspisgrjóti; læt eg þig ráða því, því þú munt 
gjöra allt sem bezt. En þess vildi eg biðja þig, að 
þú gjörðir á hallarloptinu sal einn ferhirndan, 0$ 
jafnan öllumegin; skulu salarveggirnir vera af silf- 
ur- og gull- flögum, skeyttum saman þannig, að þær 
sjeu settar á víxl upp og niður í röðum; skulu og 
vera sex gluggar á hverri hlið salnum, og skalu þé“ 


Aladín. 133 


Vera dýrðlega smíðaðir og skrýddir gulli og gimstein- 
um, á svo mikinn og veglegan hátt, að slíkt skal 
enginn á jarðríki litið hafa; skal hver rúða vera úr 
einni demantsflögu. En eina rúðu skaltu láta vanta, 
og vera ólokið við umgjörð hennar. Mæl þú, hvert 
þú mátt gjöra þessa hluti, og getur höll þessi orðið 
búin og algjör að morgni? Andinn mælti: Vert þú 
óhræddur, Aladín, á morgun skal höllin vera tilbú- 
in, og mun þjer vel líka. Að því mæltu hvarf and- 
inn, en Áladín gekk til hvílu. Varð móðir hans, 
ásamt hinum sex hirðmeyjum, eptir í konungshöll- 
inni. Klæddist Aladín nú morguninn eptir fyrir sól- 
aruppkomu, ljet lampann á sig, og skundaði út, til 
að sjá, hvort höllin væri búin. Og sjá, hún stóð á 
borgarvellinum, ljómandi eins og himinsólin, og listi- 
leg og dýrðleg á að sjá. Gekk Aladín nú inn, og 
heilsuðu honum margir þjónar, dýrðlega búnir að 
klæðum. En Áladín skundaði inn í það herbergi, er 
hæst var, og fann hann þar andann, er beið eptir 
honum. Hann mælti: Aladín, líkar þjer nú? Drott- 
inn blessi þig, mælti Aladín, þú ert ólíkur öllum 
Verum; eg lofa þig og verk þín. Þá brosti andinn, 
og sýndi honum öll herbergi og alla sali hallarinn- 
ar, og var allt þar inni svo mikilfengt og fagurlega 
skrýtt og dýrðlegt, að Aladín vissi eigi, hvað feg-. 
Urst mundi vera. Að endingu leiddi andinn hann 
upp í efsta sal hallarinnar. Voru þar allar hurðir af 
skíru gulli, og fagurlega settar skínandi demöntum 
Og tindrandi rúbínsteinum. En er hann steig inn um 
dyrnar, þá var sem í ljóshaf eitt sæi, svo fagurt og 
Jómandi varí salnum; mundi hið hæsta flug imynd- 
Unarinnar hvergi nærri hafa komizt svo langt, að það 


134 Aladín. 


fengi gjört sjer hugmynd um slíkan sal. Voru vegg- 
irnir gjörðir á þann hátt, er Áladín hafði fyrir sagt, 
því að silfurflaga ein var á milli gulllögu hverrar í 
röðum frá lopti til gólfs; en gluggaumgjörðirnar 
ljómuðu af gimsteinum. Salarrjáfrið var skrýtt hin- 
um fegurstu myndaspjöldum, og dýrindis dúkar voru 
breiddir um gólfið. Varð Aladín svo frá sjer num- 
inn af undrun, að hann fjekk eigi annað sagt, en 
þessi orð: Andi, sjálfum þjer ertu meiri! En and- 
inn brosti og mælti: Það hugsaði eg, að þjer mundi 
líka vel verk mitt, en nú muntu koma, og sjá út- 
byggingarnar, er liggja að höllinni. Leiddi hann nú 
Aladin út í hallargarðinn; voru þar byggingar til 
beggja handa, og ein bygging fyrir miðju. Sjá þú, 
mælti andinn, hægra megin eru hesthús; vinstrameg- 
in eru gullhús þín; en fyrir miðju eru hús, handa 
þrælum þínum og hjúum. Gengu þeir nú fyrst inn 
í gullhúsin, voru þar í einum klefa gullhrúgur; í öðru 
herbergi voru feiknastórir hlaðar af demöntum; 08 
enn voru margir klefar, fullir af ýmsum gripum 0$ 
gersemum. Þá gengu þeir til hesthúsanna, og vori 
þar mörg hundruð hesta, af hinu ágætasta kyni frá 
Arabíu, og enginn hestur var minna virði, en þús 
und þúsunda gullpeninga. Voru fegurstu hestarnir 
óþolinmóðir af fjöri, og stöppuðu í gólfið hneggjandi, 
og átu bygg og hafra af silfurstöllum. Á marmara 
súlum hjengu fögur beizli, söðlar og aktaumar, 08 
var allt ljómandi af gulli og gimsteinum. — Höfðu 
þeir nú skoðað allt, og þakkaði „Aladín andanum 
fyrir með mörgum fögrum orðum. Andinn mælti: 


þakka þú mjer eigi, því allt þetta hefi eg gjört af 


mikilli gleði. Kalla þú á mig, þá er þú þarft mín við. 


| 


Áladín. 135 


Síðan hvarf andinn, eins og leiptur flýgi. Skundaði 
Áladin nú til konu sinnar og tengdaföður síns. Kom- 
ið hingað, hrópaði hann, eg vil sýna yður höll mína; 
Munuð þjer lengi þurfa að leita, áður þjer finnið henn- 
ar líka. Það mun aldrei vera svo stórkostlegt, að 
mönnum ofbjóði, mælti konungur, því á einni nóttu 
Verður varla mikið gjört. Samt stóð hann upp og 
Sekk út. En hvernig mun honum hafa við orðið, er 
hann kom út úr höll sinni, og hin dýrmæta bygg- 
ing Aladíns lá fyrir sjónum hans. Hann sló hönd- 
um saman, og kallaði upp yfir sig: Aladin! hversu 
hefur þú gjört þetta? Hvað sje eg! Hvað er þetta! 
Hvernig er höll þessi komin hingað? Stytti kon- 
ungur nú upp um sig, og rann af öllum mætti til 
hallarinnar, og mátti enginn við honum. Sýndi Ala- 
dín þeim nú allt, bæði herbergin, salina, hesthúsin, 
Sullhúsin, og hinn gullna sal, er krýndi allt hitt með 
dýrð sinni. Sonur minn, hrópaði konungur, er hann 
leit salinn, þú ert hinn mesti töframaður, sem til er, 
því þessi salur er furðuverk. Þá mælti Aladín: 
Ádónida, hversu líkar þjer? Elskan mín, mælti 
hún, eg hefi allt af haldið, að höll föður míns væri 
hin fegursta í heimi, en þegar jeg lit þessa, þá finnst 
mjer hún vera kot. Hjer mun eg verða farsæl með 
Þjer. Brosti „Aladín glaður við þessi orð, og kyssti 
á hönd konu sinnar fyrir gæzku hennar. Konungur 
Bekk fram og aptur, og var búinn að taka eptir rúð- 
Unni, sem ekki var búið að ljúka við. Sonur góður, 
Mælti konungur, því er ekki búið að ljúka við þenna 
inn dýrðlega sal? Hefur þú ekki haft tíma til þess? 
<kki var sú orsökin, mælti Áladín, heldur var sá 
tilgangur minn, að láta yður, tengdafaðir minn góður, 


136 Aladín. 


njóta þess sóma, að hafa sett smiðshöggið á höll 
þessa. Þá mælti konungur: fyrir þenna heiður kann 
eg þjer miklar þakkir, og mun eg strax skipa, að 
ljúka við salinn. Þótti konungi vænt um, hvað 
Aladín mat hann mikils; ljet hann og sækja gull- 
smiði og listamenn, og bauð þeim að gjöra rúðuna 
með sama hætti og hinir aðrir tuttugu og þrír glugg- 
ar voru. Én sem smiðirnir litu á það, er þeir áttu 
að vinna, hristu þeir höfuðin, og mæltu: eigi höfum 
vjer allir til samans svo mikið af gimsteinum, er til 
þessa þarf. Konungur mælti, að þá skyldu þeir fá 
allt, er þeir þyrftu, hjá fjárgeymslumanni sínum, en; 
mælti hann, flýtið yður, því annars fer eigi vel fyrir 
yður. Gengu smiðirnir þá á burtu, og tóku til starfa. 

Meðan þetta gjörðist, ljet Áladín gesti sína fara 
inn í borðsalinn, og bauð, að búa skyldi veizlu mikla 
og dýrðlega. Síðan bauð hann til veizlunnar öllum 
ráðgjöfum og embættismönnum konungs; en sjálfur 
skemmti hann Adónídu, konungi, og móður sinni 
með ýmsum viturlegum ræðum, og undruðust allir 
vizku hans og lipurleika. Um miðjan dag komu 
boðsmenn, og hófst þá veizla sú, er enginn mundi 
slíka í Bagdaðsborg. Voru þar öll matborð af hreinð 
silfri, en allur borðbúnaður af skíru gulli. Þjónar 
báru í kring dýrindis vín og sæta, svalandi drykki, 
og hin minnsta bending var nóg til þess, að allb 
er menn vildu, væri strax komið. Inndælir söngvar 
hljómuðu um salinn, því allt í kring á loptsvölunum 
stóðu söngmenn og söngmeyjar, er ljeku á hörpu“ 
og gígjur, svo að loptið fylltist himneskum hljóm 
En fyrir framan höllina voru búin mörg hundruð 
borða, og var öllum mönnum af óæðri stjett veitt 


Aladín. 137 


Þar, og ekki síður en þeim, er sátu að veizlunni í 
höllinni sjálfri; því vínið gaus upp úr konstuglegum 
brunnum, eins og hverar, og ljómaði í sólargeislun- 
um, eins og rauðir, hvítir og gullnir straumbogar. 
Var það eigi undarlegt, þó að nafn Áladíns hljóm- 
aði frá munni sjerhvers manns. En eptir veizluna 
komu þjónar út úr höllinni, og býttu gulli og silfri 
út á meðal lýðsins; varð nú gleðin svo áköf og mik- 
il, og fagnaðarópin svo há, að Aladín varð að ganga 
fram á hallarsvalirnar, og heilsa lýðnum; voru heilla- 
ópin fyrir honum þá eins og þrumugnýr, og hattar 
og húur flugu í lopt upp; og gekk allt þetta, þar til 
er Aladín gekk inn aptur. Stóð veizlan nú á þenna 
hátt í heila viku, og sat konungur að henni, og ráð- 
Bjafarnir, og allur lýður. En „Áladín ávann sjer hylli 
allra manna, og það var einmitt ósk hans, því hann 
trúði því, að guð hefði ekki gefið sjer auð og sælu 
handa sjer einum, heldur einnig handa öðrum. 
Gleymdi hann og aldrei í velgengni sinni og dýrð 
hinum fátæku og bágstöddu, og enginn þurfamaður 
Sekk frá dyrum hans, án huggunar og gjafa. Og 
Þar kom um síðir, að menn sóru eið við nafn Ala- 
dins, og þótti það óhæfa, að trúa ekki þeirri særingu. 

Veizludagarnir liðu, og var Áladín búinn að fá 
Nóg af glauminum og gleðinni; kvaddi hann því 
Sesti sína, og dvaldi hjá konu sinni og móður um 
hríð; vandist móðir hans brátt á þá hina nýju lifn- 
aðarháttu. 

Eptir að hjer um „ bil sex vikur voru liðnar, minnt- 
ist Aladín smiðanna, er höfðu tekizt á hendur að 
ljúka við gluggann. Ljet hann sækja þá, og bauð 

Eim að hafa með sjer smíðar þeirra. Þeir komu, 


138 Aladín. 


en tíundi hluti verksins var ekki búinn. Þá mælti 
Aladín: góðir menn, það sje eg, að þjer munuð 
þurfa mörg ár til þess, að smíða rúðu þessa. Skul- 
uð þjer nú taka gimsteinana úr umgjörðum þeirra, 
og færa þá aptur konungi; vil eg ekki, að þjer þreyt- 
ið yður lengur á þessu smíði. Þá mælt elsti smið“ 
urinn: herra, vjer mundum hafa verið lengra komnir 
áleiðis, ef gimsteina hefði ekki vantað; megið þjer 
og sjá, hvílíkur fjöldi er kominn í rúðuumgjörðina, 
og eru nú allir gimsteinar vorir og konungs upp“ 
gengnir. Þetta vissi Áladín allt saman; hann ætl- 
aði sjer það og í fyrstu, með rúðunni, að sýna tengda“ 
föður sínum, hversu mikils virði höllin væri; ávítaði 
hann smiðina því ekkert, en mælti við þá: farið til 
konungs, og segið honum, að eg hafi boðið yður að 
hætta smíðunum. Gengu smiðirnir þá á burtu; en 
Aladín kallaði á andann, og bauð honum að setja 
rúðuna í gluggann; var það búið að vörmu spori, 08 
búið að ljúka við salinn. Smiðirnir rifu núí sundur 
sex vikna starfa sinn, fóru með gimsteinana til kon- 
ungshallar, og sögðu konungi frá málavöxtum. Ljef 
konungur þá fara á burtu, en skundaði sjálfur til 
Aladíns, og mælti: Sonur góður, ætlar þú ekki að 
láta ljúka við hinn gullna sal? Það er búið að ljúka 
við hann, mælti Aladín, komið þjer, og sjáið. Gekk 
Aladin nú með konungi að glugganum; en konung“ 
ur trúði varla egin augum sínum, því rúðan var kom“ 
in í Hafði Aladín á einu augnabliki framkvæmt 
tíu sinnum meira, en hinir mestu smiðir í Bagdáð 
fengu gjört á sex vikum. Faðmaði konungur bann 
þá og kyssti hann, segjandi: Aladín, mikill maður 
ertú, er þú mátt gjöra þær listasmíðar í einu vef 





Aladín. 139 


fangi, er aðrir menn gjöra ekki á mörgum árum. 
Sannarlega áttú þjer engan jafningja, og því betur, 
Sem eg kynnist þjer, því innilegar hlýt eg að elska 
þig. Tók Aladín lofræðum konungs með ljúfri hæ- 
Versku, og beiddi hann, að hrósa sjer eigi um of, 
og sagði það vera hina mestu ósk sína, að mega 
Njóta hylli hans og vináttu. Fullur undrunar hristi 
konungurinn höfuðið, og gekk þegjandi heim. 

Liðu nú svo stundir fram, að vegur Áladíns óx 
meir og meir, og það ekki eingöngu hjá konungi, 
heldur og einnig hjá lýðnum. Sæmdi hann alla fje- 
Sjöfum, í hvert sinn er hann reið um í borginni, eða 
fór á dýraveiðar; og varð hann frægur um land allt, 
og það því fremur, sem hann var hinn hraustasti 
Maður; því hugleysingi getur aldrei öðlast hylli nokk- 
Urrar þjóðar. 

Þannig líða nokkur ár, að Aladín lifði í veg- 
Semd og heiðri. En það er af hinum gamla töfra- 
Manni að segja, að honum kom einhverju sinni til 
hugar, að grennslast eptir, hvort Áladín hefði dáið 
Í hellinum, þar sem hann skildi hann eptir, af illsku 
Sinni og grimmd. Tók hann nú reikningsspjöld sín 
98 töfravjelar, og rýndi eptir, unz hann komst eptir 
þvi, sjer til gremju og reiði, að skraddarasonurinn, 
ér hann fyrirleit og óvirti, lifði í vegsemd og dýrð 
hjá Serkjakonungi. Það sá hann og af töfrabókum 
Sinum, að Aladín hafði fengið „Adónidu konungs- 
dóttur, og hann hafði byggt höll mikla og dýrðlega, 
98 að enginn:mundi hafa megnað það, nema andi 
Ampans. Fylltist hann nú öfundar og reiði, og ljet 
Sækja hest sinn, er var af blálenzku kyni, og skjót- 
tr, sem fugl flýgi. Var það nú ætlan hans, að spilla 


140 Aladín. 


lukku Aladíns, og að ná lampanum, annaðhvort með 
brögðum, eður ofbeldi, eður deyja að öðrum kosti. 
Reið hann nú nætur sem daga, og stóð hvergi við, 
unz hann kom til Bagdað; og ljet hann berast fyrir 
í gestgjafahúsi einu; hvíldist hann þar nokkra daga- 
Síðan njósnaði hann hvervetna um Aladín, og fjekk 
loksins að vita, að hann væri á dýraveiðum, og mundi 
verða nokkra daga á burtu. Var þessi hlutur eink- 
ar vel lagaður fyrir töframanninn; og átti hann nú 
ekkert eptir að vita, nema hvar lampinn væri fólginn. 
Hefði Aladín haft hann á sjer, þá var ekki um neitt 
að tala. En þegar töframaðurinn reiknaði, þá fann 
hann, að lampinn varí höllinni, og stóð á hillu einni 
í hinum gullna sal, og var ekki annað en að kom 
ast upp þangað. Nú var honum þetta ómögulegt 
en hann hugsaði með sjer ráð. Hann fór til kopar“ 
smiðs eins, og keypti tólf eyrlampa; ljet hann þá á 
trje, og gekk til hallar Aladíns. En sem hann kom 
í nánd við höllina, hrópaði hann af öllu megni: hver 
vill kaupa nýja lampa fyrir gamla, nýja lampa fyrir 
gamla? Var þá hlegið mjög að karlinum; en hann 
gaf sig eigi að því; því hann vildi það til vinna, að 
verða álitinn vitlaus, ef honum tækist að ná lampa?“ 
um. Nú stóð svo á, til allrar ógæfu, að Adónidd 
var með hirðmey einni upp í gullna salnum, og heyrð> 
hversu hlegið var að töframanninum. Vildi hún vitðs 
hvað um væri að vera, og sendi þvi hirðmeyna of 
an, til að gæta að því. Kom hún aptur, og sagði 
hlæjandi: það er hálfruglaður karl á götunni, 08 er 
að bjóða nýja lampa fyrir gamla. Það er víst ekki 
alvara þín, mælti Adónida. Víst er það alvarð 
mælti hirðmeyjan, og væri gaman að sjá, hvort mað“ 








Aladín. 141 


urinn er Í raun og veru svo vitlaus, að láta nýja 
lampa fyrir gamla. Hjerna stendur gamall lampi, á 
eg að reyna? Það má reyna það, til gamans, mælti 
Ádónida. "Tók hirðmeyjan þá lampann, og fór með 
hann til töframannsins. En hann sá strax, að það 
Var undralampinn, og hjarta hans barðist hart af 
Sleði; var hann nú eigi seinn að ljúka kaupunum; 
og hafði sig sem skjótast á burtu úr mannþrönginni; 
en allir hlógu dátt að heimsku hans. En hann sagði 
Við sjálfan sig: Hlæið þjer eins og þjer viljið, heimsk- 
Ingjarnir, sá hlær bezt, er seinast hlær. Gekk hann 
nú út úr borginni, skoðaði lampann betur, og fann 
að það var hinn rjetti lampi. Samt beið hann næt- 
Urinnar; og er miðnætti var komið, knúði hann lamp- 
ann ákaflega. Andinn kom með dimmu yfirbragði, 
og drundi; hvað viltú? Eg er þræll lampans; skipa 
þú! Þá mælti töframaðurinn, með drembilátum svip: 
Eg skipa þjer að flytja sjálfan mig, og höll Aladíns, 
Með öllu því, sem í henni er, suður í Afríku. Og 
að vörmu spori var boðinu fullnægja gjörð, og höll 
Áladins og Adónida hvarf yfir til Afríku, þúsund 
mílur frá Bagdaðsborg. 
Þegar konungur vaknaði um morguninn, eptir 
Þenna ógæfulega atburð, gekk hann að glugganum 
já sjer, eins og hann var vanur, og leit út til hall- 
atinnar, þar sem dóttir hans bjó, og ætlaði að bjóða 
enni góðan dag; en höllin var horfin. Hvað er þetta, 
hrópaði hann, hvað er orðið af höll Aladíns? Það 
Stingur henni þó enginn í vasa sinn, og fer með 
Mana á burtu. En hróp hans komu fyrir ekki; höll- 
'n var horfin. Hann kallaði þá á ráðgjafann, og 
Mælti: ráðgjafi, í öllum bænum, kom þú hingað, 


142 Aladín. 


höllin er horfin; hvernig stendur á því?  Ráðgjafinn 
kom, og starði Ísl gi; en höllin var horfin. Loksins 
mælti hann: herra, eg skil ekki þenna hlut; þjer 
verðið að spyrja Aladín um það, því hann hlýtur að 
vita það. * Það er satt, mælti konungur, hann hlýt- 
ur að vita það. En guð hjálpi honum, ef hann ekki 
kemur aptur með dóttur mína! Voru menn nú send“ 
ir, til að leita Aladín uppi, og koma með hann 
fjötraðan fyrir konunginn; því konungur þóttist þess 
fullviss, að Áladín væri háður illum öndum, er hefðn 
numið höllina á burtu. Var nú komið með Aladín 
í hlekkjum, og konungur hrópaði: vei þjer! hvar ef 
dóttir mín? En Aladín mælti rólegur: hún hlýtur 
að vera í höll minni. Í höll þinni, hrópaði konung“ 
ur, líttu á, hvar hún er; líttu út. 

Aladín gekk að glugganum, og bliknaði. Drott- 
inn minn, mælti hann, þenna hlut skil eg ekki; guð 
má vita, hvað af höll minni er orðið. Guð, hrópaði 
konungnr, hvað ætli guð viti af því, fanturinn þinn! 
Hinir illu andar, er þú hefur gjört samband við, þeir 
vita það víst.  Meðkenndu, eður deyðu. Þá mælti 
Aladín með hugarró og tign: Konungur, eg veit 
ekki meira en þjer sjálfur um þenna óttalega at 
burð, og eg er eins hissa yfir honum, og hver ann“ 
ar. Ef þjer viljið láta drepa mig, þá er hjer höfuð 
mitt, en það sver eg yður, að eg ða saklaus. Kon 
ungur kærði sig ekkert um hið hreystilega svar Ál- 
díns, en skipaði, að sækja böðulinn. Böðullinn kom 
og Aladín lagði sig niður fyrir axareggina. Nú vár 
bundið fyrir augu hans, og böðullinn reiddi til, til 
að höggva hann — þá heyrðust óp mikil og þys fyr 
ir utan höllina; það var barið og lamið á hallardyrnaf 





Aladín. 143 


með öxum og kylfum; margar þúsundir manna hróp- 
uðu: drepum banamenn Aladíns, leysið Aladín; lf 
hann, velgjörðamaður vor! En sem konungur heyrði 
Þessi óp, bliknaði hann af ótta, því allur Bagdaðs- 
lýður var þar kominn, er sú fregn fór um sem eld- 
ing, að Aladín ætti að deyja. Gripu allir strax til 
Vopna, og vildu frelsa Áladín, er þeir voru vissir um, 
að væri síkn saka, eða deyja sjálfir ella. Þá fjekk 
Áladín laun fyrir ljúfmennsku þá, er hann allajafna 
hafði sýnt lýðnum. Því konungur varð óttasleginn, 
og ljet böðulinn fara á burtu; síðan ljet hann leysa 
Áladín úr hlekkjunum, og grátbændi hann um að 
Sefa óróann. En Aladín hugsaði ekki til að hefna 
sín, svo var hann veglyndur; hann gekk strax til 
lýðsins, óg mælti: vinir mínir; þjer megið sjá, að eg 
€r laus orðinn, og að mjer verður ekkert íllt gjört. 
Kann eg yður miklar þakkir fyrir elsku yðar og í 
ttygað við mig; má vel vera, að eg einhvern tíma 
Verði fær um, að endurgjalda yður. Farið nú heim 
til yðar, því öll hætta er á enda. Þá hóf múgurinn 
lpp fagnaðaróp, og gekk á burtu. Þannig bjargaði 
konunginum sá, er hann vildi feigan. Gekk Ala- 
lín þá til hans, og mælti: herra, eg bið yður, veit- 
ið mjer fjörutín daga frest; og ef eg eigi innan þess 
tíma kem aptur með dóttur yðra og höllina, þá skal 
8 framselja mig sjálfan, að þjer megið dæma mig 
il dauða. Hafðú frestinn þá, mælti konungur stutt. 
Gekk Áladín þá á burtu, og fann það með sjer, að 
OSæfa sín mundi vera sprottin af því, að hann 
efði misst lampann; tók hann nú sár iðrun út af því, 
Að hann nokkru sinni skyldi hafa lagt hann af sjer; 
En slíkt var þá um seinan. Og samt gat hann eigi 


144 Aladín, 


skilið, hver væri valdur að verki þessu í raun 0g 
veru; honum gat eigi dottið töframaðurinn í hug; 
því að þegar hann kom til hans, þá var Áladín ung“ 
lingur, og mundi hann því varla eptir honum. Til 
allrar lukku átti hann enn fingurgullið, hringinn góða; 
er áður hafði hjálpað honum; tók hann það nú af 
hendi sjer, og knúði, en andi hringsins kom stras; 
og mælti: hvað viltú, eg er þræll þinn, skipa þú- 
Þá er vel, mælti Aladín; seg mjer þá, hvar höll 
mín er niður komin, sú er eg ljet reisa í Bagdað; 
og flyt þú hana strax aptur hingað. En andinn 
mælti: herra, þessu boði má eg eigi fullnægja, því 
slíkt má enginn gjöra, nema andi lampans. Þá €f 
illa farið, mælti Aladín, og þykir mjer mikið fyrir; 
því eg hef misst lampann; getur þú þá ekki held- 
ur flutt mig þangað, sem höllin er nú? Skipa þú 
mjer, herra, mælti andinn. Þá bauð dladín andar 
um, og Í sama vetfangi stóð hann undir hallarglugð“ 
unum, þar sem Ádónida var inni. Var farið að 
skyggja af degi, en Aladín þekkti samt höll sínð 
og fagnaði hann með sjer yfir því, að fá að sjá Á- 
dónidu aptur, og að komazt til hins fyrra veldis 
síns.  Klifraði hann fyrst um sinn upp í eik eina, 98 
ljet þar fyrirberast um nóttina, því honum leizt ráð“ 
legast að fara sem hljóðlegast og kænlegast. Snemmð 
morguninn eptir gekk hann undir gluggana, þar 
sem Ádónida var vön að vera inni fyrir, og vonað“ 
aðist eptir því, að hún mundi verða vör við sig. Sr 
Adónida var vön að klæðast snemma, og var hún 
ætíð fyrir löngu komin á fætur, áður en töframal'“ 
inum datt í hug að klæðast. Nú vildi svo til, að * 
meðan Adónida var þenna morgun að klæða $'$) 





Aladin. 145 


leit ein af hirðmeyjum hennar út um gluggann, og 
Sá Áladín, þar sem hann var að ganga fyrir neðan 
gluggann; hún hrópaði strax á Adónidu, og sagði 
henni, að maður hennar var þar kominn. Stökk A- 
dónida strax upp, sá Áladín strax, og kallaði til 
hans og benti honum; síðan sendi hún þjón sinn, er 
leiddi hann upp leynistiga; fundust þau nú, hjónin, 
og varð fagnaðarfundur mikill. Loksins mælti Ala- 
dín: Elskan mín, umfram allt hlýt eg að spyrja 
Þig, vegna sjálfrar þín, hvert þú vitir hvað orðið sje 
af gamla lampanum, sem stóð áður á hillunni í gullna 
salnum? Adónída mælti: Það skil eg, Áladín, að 
missir lampans muni olla ógæfu vorri; en hinn gamli 
töframaður, sem nam mig á burtu, geymir lampann. 
Sagði Adónida honum nú ítarlega frá þeim vjelum, 
er töframaðurinn hafði. náð lampanum með, og bæri 
hann sífeldlega á brjósti sjer, og skildi hann aldrei 
Við sig. Áladín hugsaði sig um, og mælti síðan: 
Lampanum verð eg að ná, annaðhvort með vjelum 
eður ofríki; seg mjer, hvað er á milli þín og töfra- 
mannsins“ Þá grjet Adónida, og sagði honum, að 
hinn illi maður særði hana á hverjum degi um, að 
Siptast sjer, og nú þegar hafði hann hótað henni 
dauða, ef hún þrjózkaðist lengur. Það er vel, mælti 
Áladín, þá sver eg við guð, að hann skal deyja, 
fyrir illsku sína. En nú er hann kemur í dag, og 
Minnist á giptinguna, þá skaltu láta, sem þú hafir 
Sigrazt á mótþróa þínum, og skaltu láta síga und 
an. — Skaltu og láta hann borða hjá þjer; muntu 
heyta tækifæris til að láta eiturdupt nokkuð í bikar 
hans, og má þá reyna, hvernig fer. En á með- 
an ætla eg að leynast í næsta herbergi, og mun 
10 


146 Aladín. 


eg koma fram þá er mjer sýnist. Líkaði Adó- 
nidu þetta vel, og gladdist hún af voninni um 
lausn sína. En Aladín gekk hljóðlega út úr höll- 
inni, og keypti eiturduptið; síðan snjeri hann apt- 
ur, og færði Adónidu, en leyndist sjálfur í herbergi 
nokkru. Leið nú ei á löngu, áður hann heyrði til 
töframannsins; heyrði hann og, hversu hann lagði 
fast að Adónídu um að eiga sig; og varð hann að 
hafa sig allan við, að stjórna reiði sinni og gremju! 
en hann hughreysti sjálfan sig, og vonaðist eptir, 
að hefndin kæmi um síðir. En „Adónida ljet vina- 
látum við töframanninn, og tókst henni að tæla hann 
að fullu. Adónida mælti: Herra, eg er nú loks far- 
in að sjá, að eg aldrei, muni komazt aptur til Bag- 
daðs, heim til föður míns. Eg undrast yfir stöðug“ 
leika ástar yðvarrar til mín, og að lokunum munuð 
þjer sigra hjarta mitt. Verið nú hjá mjer í dag, og 
munum við borða saman, má og vera, að yður takizt; 
að eyða harmi þeim, sem eg ber út af missi Ála- 
díns ; því líklega er hann dáinn; og það finn eg, 
að það er betra að vera glaður, en sífeldlega harm- 
andi. 

Töframanninn grunaði ekki, hversu nærri Ála- 


dín var honum; og varð hann frá sjer numinn af 


orðum Adónidu. Hann mælti: „Adónída, farið með 
mig hvernig sem þjer viljið, því eg er þræll yðar 
En Adónída ljet vel að honum, og fór að honum 
öllum skrípalátum og uppgjörðum ástaratlotum, þar 
til er þau gengu að borði. Ljet Adónida hann þá 
ekki spara vín og áfenga drykki; en töframaðurinn 
tæmdi hvern bikarinn á fætur öðrum, til að þókkn“ 
ast henni; og kom þar að um síðir, að hann gjörð“ 


Aladín. 147 


ist mjög drukkinn. Þá fleygði Adónida skjótt og 
laglega eiturduptinu í bikarinn hjá honum, og mælti: 
Herra, þenna bikar hljótið þjer að drekka, ef eg á 
að geta átt yður. En töframaðurinn var ekki seinn 
að tæma hinn gullna bikar; en áður hann fengi sett 
hann niður, rak hann upp öskur, og var þegar dauður. 
Þannig hlaut hinn illi maður illan bana; því guð 
hegndi rjettlátlega. Stökk Adónida nú til Aladíns, 
en hann gekk skjótlega fram úr herberginu, og til 
karlsins, þar sem hann lá; hafði hann heyrt fallið 
Og öskrið. Fletti hann þá töframanninn klæðum, og 
fann þegar lampann. Varð hana þá glaður mjög, 
Sem von var, og mælti: Ádónida, nú höfum við 
Unnið sigur, og munum við bráðum komazt til Bag- 
að aptur. Bauð hann nú þjónum öllum að ganga 
á burtu, og beið sjálfur hjá Adónidu, þangað til 
dimmt var orðið; þá bauð hann henni að ganga til 
hvílu, og muntu gleðjast, sagði hann, er þú vaknar 
á morgun; treystú mjer. En Adónida gekk til hvílu, 
0g tóku hana sætir draumar. Og sem allir voru í 
fasta svefni, tók „Aladín lampann, og knúði hann, 
En andinn kom strax með gleðisvip, og mælti: á 
ég að flytja höllina aptur til Bagdað, herra minn og 
Arottnari. Já, mælti Aladín, flyttu hana sem skjót- 
ast, En andinn hvarf, og Aladín fann á ofurlitl- 
Um hristingi, hvernig höllin lyptist upp, hvarf í gegn 
Um loptið, og var hún þegar komin aptur til Bag- 
lað. Þá gekk hann til hvílu. 
En á meðan þetta gjörðist, sat hinn aldraði kon- 
Ungur heima í höll sinni, og var harmandi mjög; 
afði hann augun aldrei af þeim stað, er höll Ala- 
ns fyrrum stóð á. Hafði hann fyrir löngu iðrast 


10* 


148 Aladín. 


ákefðar sinnar og reiði, þá er hann vildi láta drepð 
Aladín, og langaði nú til að sjá hann aptur. En 
þó harmaði hann mest Adónidu, og táraðist út af 
henni nætur og daga. Einhvern morgun gekk hann 
að glugganum, til að horfa út saknaðaraugum, til 
þess staðar, þar sem gleðistundir hans höfðu mestar 
verið. En sem hann leit út, þá var höllin komin 
þar aptur. Varð konungur svo mjög utan við sig, að 
hann ekki vissi, hvort hann var vakandi, eða sof 
andi. Skundaði hann þegar til Aladíns. Þá komu 
Aladin og Adónida á móti honum, og föðmuðu kon“ 
unginn, og varð honum svo mikið um, að þau urð! 
að leiða hann inn í höllina. Sögðu þau honum nú 
upp alla sögu, og hvernig á höllinni stæði. Síðan 
leiddi Aladín hann inn í herbergið, þar sem lík 
töframannsins lá, og mælti: lít á, konungur, hjéf 
liggur hinn illi maður; sjá þú hið dökkva og eitt!“ 
þrungna andlit. Er hann ekki líkur nöðru, sem hef 
ir bitið sjálfa sig, og hefur beðið bana af egin illsk! 
sinni? — Fleygið honum fyrir hræfugla og maðkð; 
mælti konungur; og svo var gjört. — Síðan bjó 
Aaladín farsæll með Adónidu, og áreitti hann ekk! 
öfund nje hatur manna; varðveitti hann lampa?" 
vel, því hann vissi nú, hvað í veði stóð, ef han" 
týndist. Móðir hans bjó allt af hjá honum, á meða? 
hún lifði, og blessaði son sinn, því hann hafði #09 
virt hana, og unnt henni hugástum. Fjekk konuDg 
ur Áladín ríkisstjórn, en lagði stjórnina niður sjáli- 
ur, og lýkur hjer svo Áaladíns sögu. 





149 


Ferðir Sindbaðs. 


Svo bar við einhvern dag, að vinnumaður nokkur 
bar þunga byrði um stræti eitt í Bagdað; en maður 
þessi var bláfátækur. Á leiðinni kom hann að húsi 
einu, er gluggarnir voru opnir á, og hljómaði frá 
húsinu glaumur mikill og hljóðfærasláttur, og ylm 
af rjettum og gómsætum drykkjum lagði víðs vegar 
út úr húsinu, og var það líklegt, að þar væri veizla 
mikil. Jósep vinnumaður nam staðar fyrir framan 
húsið; setti hann byrði sína niður, því að hann var 
Þreyttur, er sólarhiti var mikill; og gekk hann til 
Þjóns nokkurs, er í dyrunum stóð. Hann frjetti þjón- 
inn, hver byggi í þessu hinu fagra húsi, og hefði 
föng á að lifa svo dýrðlega. Leit þjónninn til hans 
Með undrunarsvip, og mælti: hvort ertú svo ókunn- 
ur hjer í borginni, að þú eigi þekkir Séndbað, þann 
auðuga siglingamann, er farið hefur um öll höf ver- 
aldar, og safnað ógrynni fjár á ferðum sínum. En 
Jósep vinnumaður hafði heyrt þess manns getið, því 
Ýmsar sögur gengu um hann í borginni, og þær 
Eigi allar sem trúlegastar. Þakkaði vinnumaður nú 
Þjóninum fyrir söguna, og gekk aptur til byrðar 
Sinnar, til þess, að lypta henni á bak sjer, og halda 
áfram. En er hann var kominn að bagganum, stóð 
hann við, og líkti í huga sínum farsæld Síndbaðs 
Saman við kjör sín; og beiskja tilfinninganna kom yfi. 


150 Ferðir Sindbaðs. 


sálu hans, svo hann hrópaði hátt, við sjálfan sig: 
mikill munur er á kjörum dauðlegra manna! eg hlýt 
að armæðast í baráttu og bágindum, til þess, að eg geti 
keypt ódýrasta og óvandaðasta mat handa mjer 08 
mínum; en hinn auðugi Séndbað getur eytt ómæl- 
anlegum auði, og lifað í gleði og glaumi, án þess 
að hugsa um ókomna daga. því er mjer stefnt út 
í bágindi og eymdir“ og fyrir hvað verskuldar hann 
sælu sína? Frá morgni til kvölds hlýt eg að vinna, 
á meðan hann sóar fram á nótt, áhyggjulaus. 

Meðan hugur hans dvaldi við slíkar hugsanir, 
kom þjónn út úr húsi Síndbaðs, hneigði sig kurt- 
eislega fyrir vinnumanninum, og mælti: vinur góð- 
ur, herra minn langar til að sjá yður; sje yður boð 
hans eigi á móti, þá fylgið mjer til hans. 

Ekki skildi Jósep það, hvað væri orsök til þessa 
boðs; en þáði það af forvitni, og fylgdist með þjón“ 
inum inn í hús Séndbaðs. Þjónninn leiddi hann Í 
gegn um mörg fögur herbergi, og inn í borðsalinn- 
Var þar borð, ríkuglega sett rjúkandi skálum, €n 
umhverfis borðið sátu margir vinir hússbóndanss 
og sjálfur hann í öndvegi. Var Síndbað tignarleg“ 
ur að sjá og vingjarnlegur, og grár fyrir hærum, var 
skeggið mikið, og liðaðist fagurlega niður á bring! 
gæzka skein úr augum hans, og speki ljómaði á 
hinu mikla enni. Hann kallaði á Jósep; og bauð 
þjónum sínum að færa honum stól og mat; varð vinni“ 
maðurinn að setjast niður við hægri hlið Séndbaðs, 05 
taka til matar. Var þessi hinn fátæki maður fyrst 
nokkuð utan við sig, og vissi eigi, hversu hann 
skyldi haga sjer í slíku samkvæmi. Samt hughreyst 








Ferðir Sindbaðs. 151 


ist hann brátt, þá er hann sá, að allir voru vingjarn- 
legir við hann og þægilegir. 

Þá er hann var mettur orðinn, snjerist Síndbað 
að honum, og spurði hann að heiti, en hann kvaðst 
vera Jósep vinnumaður. Það vildi eg, mælti Sínd- 
bað, að þú segðir mjer upp aptur þau hin sömu orð, 
er þú mæltir úti á strætinu. Því að Séndbað hafði 
heyrt út um gluggann allt það er vinnumaðurinn 
hafði sagt í eymdum sínum, og einmitt þessa vegna 
hafði hann látið kalla á Jósep. Varð honum kyn- 
lega við bón Sindbaðs, hann roðnaði og þagði. 

Sindbað mælti þá: Vinur, eigi skaltu fyrirverða 
þig, sakir orða þinna, því líklegt er, að þú eigi þekk- 
ir allar þær hættur og þrautir, sem lagst hafa fyrir 
mig á þeim ferðum, er eg hefi safnað auði mínum 
á, og þú gjörir þjer í hugarlund, að eg sje einn 
Þeirra, sem auðurinn streymir til af sjálfum sjer. 
Er von, að slík hugsun vekti hjá þjer óyndi, þá er 
Þú líktir kjörum þínum saman við mín. En nú mun 
eg segja þjer frá því, sem á dagana hefur drifið 
fyrir mjer, áður eg öðlaðist rósemi og hvild; og von- 
ar mig, að þú eigi munir öfundast yfir mjer, þá er 
þú hefur heyrt sögu mína. Síðan snjerist hann til 
hinna annara boðsmanna, og mælti, að vera mætti, 
að þeim þætti gaman að heyra á ferðasögur sínar, 
er hann sagði að væru ekki ómerkilegar. 

Síðan bauð hann þjónum sínum að bera byrði 
Jóseps af strætinu, þangað, sem hún ætti að fara; 
en sjálfur byrjaði hann söguna, og mælti: 
„Faðir minn var kaupmaður auðugur hjer í borg- 
Mni, og var eg átján vetra, er hann deyði; var eg 
Sleðimaður og mjög gefinn fyrir skemmtanir. Leið 


152 Ferðir Sindbaðs. 


þannig eitt ár, að eg lifði í gleði og glaumi, og bar 
eigi áhyggju fyrir ókominni tíð, heldur skemmti eg 
mjer með vinum mínum og kunningjum, svo sem 
unnt var. Þurfti eg þá stöku sinnum að fara í fjár- 
skrínu mína, sem von var, þar eð eg eigi var naum- 
ur á fje. En þar kom, þó um síðir, að mjer tóku 
skemmtanir þessar að gjörast leiðar, og hætti eg 
því þessu gleðilífi, en tók saman það, er eg átti 
eptir, því nú vildi eg eigi lengur sóa fje til ónýts 
munaðar, og lifa svo í bágindum í ellinni. Voru þó 
eignir mínar rýrnaðar mjög, og seldi eg því allt það. 
er eg átti, fyrir peninga, og keypti aptur varning- 
Síðan ráðgaðist eg um, við kaupmenn þá, er höfðu 
verið vinir föður míns, hvernig eg gæti tekið til verzl- 
unar með sem mestum ábata; en allir rjeðu mjertil, 
að fara í siglingar. Fannst mjer það gott ráð og 
skynsamlegt. Fór eg til hafnar nokkurrar á Persa- 
landi, og fann þar skip, stje á það með allt er eg 
átti, og hjelt frá landi. Gekk nú allt vel fyrsta 
daginn, og einnig hinn annan og hinn þriðja, og 
vonaði eg alls góðs. En á fjórða degi kom ofviðri, 
svo að vjer urðum bæði heyrnarlausir og sjónlausir 
af veðrinu. Formaður á skipinu. var sjómaður góð- 
ur, varð hann eigi hræddur; heldur ljet hann hag“ 
ræða seglunum, og stýrði með mikilli kunnáttu; en 
ekkert stoðaði. Loksins reif veðrið seglin í sundur 
og misstum vjer þau öll. Þá óx veðrið enn meirð, 
og braut stýrið; vorum vjer nú allir agndofa, og gr€iP 
dauðans angist háseta. Því að ýmist hófst "skipið 
til himins upp, eður það sökk í hyldýpisdali á milli 
aldanna, og veltist á ýmsa vegu. Gátum vjéf 
nú ekkert að gjört, og að stundu liðinni veltist 





Ferðir Sindbaðs. 153 


fram óttaleg bára, er greip skipið, hóf það að skýj- 
um upp, og slengdi því á grynningu; og brotnaði 
það í smá mola. Fórust þar menn allir, nema eg og 
nokkrir kaupmenn; vjer komumst af á þann hátt, 
að vjer hjeldum oss við skipsflakana, og fleygði 
brimið oss upp á eyju nokkra; þar lágum vjer í ó- 
viti um hríð. 

Þá er vjer röknuðum við, var komið kvöld. 
Leituðum vjer nú uppi ávexti nokkra, er fallið höfðu 
Miður af eikunum; neyttum vjer þeirra, en þótt þeir 
væri beiskir og súrir. Síðan lögðumst vjer til svefns, 
þá er nótt var komin, og sváfum rólega, þangað til 
er dagaði. Vöknuðum vjer þá, og ráðguðumst um, 
hvað til bragðs skyldi taka. Voru flestir á því, að 
Vjer skyldum halda á land upp, og leita að manna- 
byggðum; því að það hjeldum vjer, að eyja þessi 
Eigi mundi vera óbyggð. Fórum vjer nú allir á stað, 
og að nokkurri stundu liðinni sáum vjer hús nokk- 
ur, með kringlóttum og hvelfdum þökum, er blöstu 
Við oss. Þegar vjer áttum spölkorn þangað að, kom 
á móti oss blámannaflokkur, og ljetu þeir vinalátum 
í fyrstu,.en þá er þeir voru búnir að wnkringja oss, 
fóru þeir að oss með ópi og emjan mikilli; bundu 
hendur vorar á bak aptur, og ráku oss heim að hús- 
unum. Þar skiptu þeir oss niður sín á milli og er 
Það frá mjer að segja, að maður nokkur ljótur á- 
Sýndum og illilegur, fjekk mig, og nokkra aðra, í hlut- 
Skipti sitt Hann fór með oss heim til sín, leysti oss, 
Úr böndunum, og hótaði oss dauða, ef að vjer leit- 
uðumst við að flýja. Ljezt hann síðan kenna í brjósti 
um oss, og spurði, hvort vjer værum svangir. En 
Sultur þröngdi að oss öllum fastlega. Gekk blámað- 


154 Ferðir Sindbaðs. 


urinn þá á burtu, og kom aptur með undarlegar jurt- 
ir, er bundnar voru í bagga; hann fleygði jurtunum 
niður, og bauð, að vjer skyldum taka til matar. 
Ruddust fjelagar mínir að mat þessum, eins og væru 
þeir soltnir hundar; en eg varð eptir, og stillti mig 
eptir megni, því að mjer bauð við jurtum þessum, 
og má eg lofa guð fyrir það, að hann ljet mjer detta 
það í hug. Því að fjelagar mínir, er höfðu neytt 
jurtanna, urðu vitstola; þeir ljetu gleðilátum, og 
ljeku við hvern sinn fingur, og dönsuðu vitlausir og 
blindir allt í kring, og stóðuí þeim augun. Þetta var 
nú einmitt ætlun hússbónda vors; og ól hann nú þessa 
hina aumu og vitstola menn á kröptugri fæðu, á 
mjólk og á kjöti, þar til er þeir urðu spikfeitir- 
Enda urðu þeir það og á stuttum tíma, því að þeir 
voru með öllu áhyggjulausir, og átu og drukku dag“ 
inn út og daginn inn. Og er hússbóndinn sá, að þeir 
rjeru í spikinu, þá slátraði hann þeim hverjum af öðr“ 
um, eins og væru þeir sauðir, og brytjaði þá niður 
Voru þeir nú matreiddir á ýmsa vegu. En eg hafði 
allt af fulla rænu, og leizt mjer viðurstyggilegt að 
sjá alla þessa hluti; gramdist eg og svo mjög út 2 
því, að eg horaðist upp, svo að hússbónda minum 
þótti eigi sá slægur í mjer, að hann vildi slátra mjéri 
því að eg var ekki nema skinin beinin. Þótti nú 
ekkert til mín koma, og var eg látinn fara hvert, €f 
eg vildi; enginn skipti sjer af mjer, og ætlaði eg að 
nota mjer það, til að flýja. Leitaði eg uppi ávöst! 
og matvæli allstaðar þar, er eg mátti, og geymdi 
það á afviknum stað; átti eg um síðir töluverðan forðð- 

Einhvern dag fóru allir þeir, er vetlingi gát" 
valdið, úr bænum, og urðu engir heima, nema bör? 


* 


Ferðir Sindbaðs. lö5 


og gamalmenni; átti þá að fara að fjandmönnum 
nokkrum, er voru tvær dagleiðir þaðan. Beið eg'nú 
nokkra stund, eptir að allt var farið, svo að eg væri 
þess fullviss, að þeir eigi kæmu aptur að mjer óvör- 
um; síðan gekk eg þangað að, er hestar hússbónd- 
ans stóðu, og tók bezta hestinn; tók eg nú með 
mjer matarforða minn; og hleypti í loptinu í gegn 
um blámannaþorpið, en öll gamalmennin sáu til far- 
ar minnar, en þeir æptu og emjuðu, og mátti þó eng- 
inn veita mjer eptirför fyrir sakir elli og þróttleys- 
is; enda gaf eg mig eigi að þeim, því að eg var 
Slaður við, er eg slapp úr klóm mannætanna. Reið 
eg viðstöðulaust þann dag allan til kvölds; varð eg 
Þá að hvíla hestinn. Batt eg hann við eik eina, og 
tíndi handa honum jurtir og grös. Síðan hjelt eg á- 
fram, en fór hægra, því að eg þurfti eigi að óttast 
fjandmenn mína lengur. 

Á áttunda degi kom eg að sjó fram, og hitti þar 
hvíta menn, er söfnuðu pipar, sem mikil gnótt var 
af í því landi. Var vel tekið á móti mjer, og hlaut 
eg að segja, hvað mjer hefði viljað til; en menn 
Þessir lofuðu, að þeir skyldu sjá um mig, og flytja 
mig heim til sín. Var piparuppskeran úti fjórum 
Vikum áður en eg kom þangað; öll skipin voru fermd, 
Og sigldum vjer á fám dögum til lands manna þess- 
Ata. Var eg leiddur fyrir konung, og ræddi eg við 
hann lengi. Konungur var ungur maður og vingjarn- 
Egur; þótti honum gaman að tala við mig. Og er 
tann kvaddi mig, bauð hann þjónum sínum, að þeir 
Skyldu láta mig koma til sín allajafna, án þess að 
Væri látið vita af mjer áður; síðan gaf konungur mjer 
mm hundruð gullpeninga, og kom sú gjöf sjer ekki 


156 Ferðir Sindbaðs. 


illa, því að eg var með öllu fjelaus orðinn, og mundi 
eigi hafa vel farið fyrir mjer, ef konungur ekki hefði 
gefið mjer fje þetta. Keypti eg mjer nýjan fatnað, 
og gekk nú fagurlega búinn. Þegar eg hafði dval- 
ið í borginni um hríð, tók eg eptir því, að konung- 
ur og allir menn aðrir riðu berbakt, og höfðu aldrei 
söðla; talaði eg um þenna hlut við konunginn. En 
konungur skildi mig eigi, og skýrði eg honum þá 
frá því, er eg meinti; því að á því landi þekktu 
menn eigi söðla. Gekk eg nú til ýmissa trjesmiðð 
og listamanna, og sýndi þeim með uppdráttum og 
fyrirsögnum, á hvern hátt menn skyldu búa til söð- 
ul, er væri bæði fagur og hagkvæmur. En smiðirn- 
ir skildu meiningu mína, og er eg hafði látið gjöra 
söðulinn, gaf eg konungi hann. Ljet hann þá strag 
leiða fram hest sinn, og var lagt á hann; síðan stj€ 
konungur á bak, og reið til og frá. Hrósaði hann mjer 
fyrir smíðina, og beiddi mig um marga fleiri söðla; 
ljet hann og greiða mjer ekki alllitið fje, því að hon“ 
um líkaði vel smíðin. Nú vildu allir verða eins 03 
konungur, og beiddu svo margir mig um söðla, að 
eg ekki komst yfir allt það, er mjer var falið á hend- 
ur að vinna. Og svo mikið fje hlaut eg fyrir verk 
mitt, að eg auðgaðist stórum, svo að eg varð einng 
ríkastur borgarmanna. Unni konungur mjer og harla 
mikið, og hlaut eg að vera allt af hjá honum, þá *f 
eg hafði tíma til þess; og svo var ást hans mikil í 
mjer, að hann gaf mjer frændkonu sína. Leið mjéf 
nú harla vel, og ekkert vantaði mig; því að allaf 
nautnir lífsins og ágæti stóðu mjer til boða, og mundi 
eg vel hafa getað verið ánægður og farsæll. En 
var það samt ekki, því að mig langaði allt af apt 


“ 





Ferðir Sindbaðs. 157 


ur til Bagdað, og mátti eg eigi gleyma heimkynnum 
mínum og föðurlandi. Ásetti eg mjer, að fara þang- 
að, svo fljótt sem yrði. 

Nú bar svo við, að kona eins nágranna míns 
varð sjúk, og andaðist. Tók eg sorgarklæði, og gekk 
til vinar míns, og vildi mæla við hann huggunar- 
orðum: Friður sje með yður mælti eg við hann, 
drottinn gefi yður langa lífdaga. En maðurinn horfði 
á mig með sorglegum svip, og mælti: Vinur minn, 
vitið þjer þá eigi, að dagar mínir eru taldir, og að eg 
ekki á að lifa lengur, en þangað til á morgun? En 
eg skildi eigi orð hans, heldur hugsaði eg, að hann 
mælti svo, fyrir sakir hryggðar og saknaðar; talaði 
eg við hann mörgum ástríkum orðum innilegum. En 
hann sagði mjer af mikilli alvöru, að þá er giptur 
maður dæi á því landi, þá hlyti kona hans að láta 
kviksetjast, ásamt líki manns síns, og að maður kon- 
unnar hlyti einnig að deyja á sama hátt, ef að kon- 
an andaðist. Á morgun rennur upp fyrir mjer hin 
hinnsta sól jarðneskra daga: því að eg mun leiddur 
Verða að bjargi dauðans, og þar mun konu minni 
Verða niður sökkt í hina djúpu gröf, er svelgir allt 
lifanda. Síðan grjet hinn ógæfusami maður, huldi 
ásjónu sína, og harmaði sárlega. Varð eg nú agn- 
dofa yfir þessari óttalegu fregn, er eg hafði heyrt 
af hendingu; gekk eg á burtu, og rakleiðis til kon- 
ungs. Sagði eg honum frá því, er eg hafði heyrt, 
og spurði, hvort að útlendir menn væru sömu lög- 
um háðir, eins og landsmenn. En konungur brosti, 

"og mælti: Vinur minn að vísu er svo, og hið sama 
hlýtur yfir þá að ganga, þá er konur þeirra deyja. 
Eru lög þessi ströng, svo að eg sjálfur hlýt að hlýðn- 


158 Ferðir Sindbaðs. 


ast þeim, enda þó eg sje konungur. Huggastú því, 
vinur minn, og gættú að því, að þú ert eigi hinn 
einasti, sem mun kviksettur verða. Síðan þagnaði 
konungur, en eg gekk á burtu mjög harmþrunginn 
og óttasleginn; orð konungs veittu mjer og enga 
huggun. Jókst nú við þetta löngun mín til að kom- 
ast á burtu, og mig vantaði ekkert til heimferðar- 
innar, nema tækifærið. Varð eg og mjög hræddur 
um heilsu konu minnar, ogí hvert sinn, er hún veikt- 
ist hið minnsta, sendi eg eptir læknum í allar áttir; 
en það tjáði eigi, því að hún varð dauðveik, svo að 
engin læknislist mátti við, og fór svo aðlyktum, að 
hún andaðist. 

Eigi má eg með orðum útlista ótta minn og 
hryggðar-örvæntingu, þá er eg sá með vissu, að hún 
var liðin, og mátti eigi snúa aptur til lífsins. Eg 
var sem agndofa, og sat lengi í óttalegum hugsun- 
um, út af því, að eg skyldi eiga að kviksetjast. Fannst 
mjer dagurinn renna á lopt með geysihraða, enda 
þótt hann kæmi eins hægt, og hann var vanur; en 
eg hlaut að láta mjer lynda við það, er forlögin vildu 
láta fram við mig koma. Sat eg nú máttlaus og 
daufur, og var ástand mitt hið aumlegasta; því að 
ekkert var undanfæri, þar sem hús mitt var umkringt: 
af hermönnum konungsins; voru þeir settir þar Í 
heiðurs skyni, fyrir mig. Loksins dundi jörðin undir 
líkvagninum, er ekið var að dyrum mínum; kom 08 
konungur sjálfur með alla hirð sína, því að hann 
unni mjer mikillega, og ætlaði að fylgja mjer upp á 
bjarg dauðans.  Líkmennirnir komu nú inn í hús 
mitt, og báru lík konu minnar að líkvagninum. Var 
mjer nú boðið að fylgjast með; en eg stóð upp, sem 


Ferðir Sindbaðs. 159 


væri jeg sturlaður, og gekk út; sá eg þá ekkert, 
því að sorta dró fyrir augu mjer; var nú haldið á 
stað. Gekk lífvörður konungs fremstur, þar eptir 
kom líkvagninn og eg þar næst; en þá fylgdi kon- 
ungur og hirðmenn hans. Komum vjer nú loksins 
að bjargi dauðans, og var lokið upp þeim hurðum, 
er huldu dauða-djúpið; en það gein á móti mjer, og 
dimmt var það og ægilegt. Þá greip mig dauðans 
angist, og Íjell eg í óvit. En á meðan eg lá í ó- 
vitinu, var lík konu minnar látið síga niður í djúp- 
ið, og nú átti eg að fara á eptir. En er þeir tóku 
undir hendur mjer, til að sökkva mjer, þá brauzt eg 
um ógurlega, svo að eg reif mig úr höndum þeirra, 
og fleygði mjer niður fyrir fætur konunginum; grát- 
bændi eg hann um lif. Grjet konungur þá sjálfur, 
og hvatti mig með mörgum fögrum orðum til að 
Vera hughraustan og stöðugan; því að með öllu kon- 
ungsvaldi sínu gat hann ekkert bætt um fyrir mjer. 
Var þá öll von úti; tóku þjónarnir mig, og sökktu 
mjer í hyldýpið; en eg hvarf með eymdarhljóði; 
heyrði eg nú álengdar, hvernig hurðin skeldist apt- 
ur, og menn fóru á burtu. Lá eg nú í óviti um 
hríð; en þá er eg vaknaði, sótti mig ógurlegt hung- 
ur, og tók eg brauð, er sökt var niður með mjer; 
þar stóð og vatnskrukka, og át eg nú brauðið með 
afar mikilli græðgi, og drakk vatnið. Tók eg nú til 
að hugsa um eymd mína og volæði, og sá eg glögg- 
lega, að eg hlaut að deyja þar af hungri og við- 
bjóðslegri stækju. Alltí kring lágu dauðahöfuð og 
Einagrindur og úldin lík; þar skriðu völskur og 
lhöðrur, og rifu og slitu í sig hræin; fældust kvik- 
din ekki hið minnsta af ópi mínu. Óttalegur daun 


160 Beit aSindlnðai 


eitraði loptið, svo að eg varla mátti anda draga; dá- 
litla skímu lagði inn um rifu, er á var hellisveggnum 
og gjörði það ljós allt enn voðalegra; því að eg sá, 
hversu hinar tómu augnaholur höfuðskeljanna störðu 
á mig með draugslegum svip, og skein í tennurnar. 
Hvervetna var dauði, eyðilegging og voði. Kom nú 
yfir mig ótti og angist, og gjörsamleg örvænting; ég 
tætti hárið af höfði mjer, öskraði af gremju og vit- 
leysu,, og rak höfuð mitt á vegginn, til þess að 
brjóta það, eða rota mig, en það tókst ekki. Ef að 
eg hefði haft vopn, annaðhvort kníf, eður sax, þá 
mundi eg með gleði hafa rekið hann í brjóst mjer, 
og látið mjer blæða til bana. Því meir, sem eg 
vandist ljóss-skímunni, og tók betur eptir öllu því. 
er Í kring um mig var, þess óttaslegnari varð eg: 
Ýmislegt kvikindamor úði og grúði í kring um mig, 
og fjekk eg eigi rekið það á burtu, og var sem þau 
áliti mig þegar fyrir hræ, þar sem eg stóð lifandi, 
og komu völskur og ormar, og tókutil að bíta í fæt- 
ur mjer. En eg varð sem vitstola, og barði í kring 
um mig, og drap allt, er nærri mjer kom. Hver 
vetna blikuðu men, gersemar og gullgripir, af enum 
fegurstu gimsteinum, er voru fest á hina blásnu 
hálsa og hina kjötlausu fingur, því að á þessu landi 
var það siður, að skrýða hina dánu dýrindis klæðum- 
En nú girntist eg eigi hið minnsta af gripum þess“ 
um; mundi eg hafa gefið þá alla saman fyrir eitt 
lítið brauð, því að eg var ákaflega hungraður. NÚ 
kom nótt yfir, og gjörðist aldimmt; og varð enn ótta“ 
legra í hinni myrku gröf. Eg stóð kyrr, og hallað“ 
ist upp við grafarvegginn; eg, hinn eini lifandi með“ 
al ótal dauðra hræja; og eg hlustaði með eptirtek“ 





Ferðir Sindbaðs. 161 


á nöðru- blásturinn, og völskunagið; ormarnir lögðust 
utan um mig, og þefuðu af höndum mjer með hinum 
köldu og votu trjónum, en eg bægði þeim frá mjer. 

Þannig dvaldi eg marga tíma, og var af mjer 
kominn af viðbjóði og ótta; þá heyrði eg einhverjar 
stunur. Varð eg fyrst hræddur, en þá er hljóðið 
færðist nær, þá gekk eg djarflega á móti því; en þá 
hætti hljóðið. Þá heyrði eg til þess aptur, en eg 
tók eptir því, að það færðist undan, og gekk eg nú 
á eptir; ýmist hætti það, eður kom aptur. Heyrði eg 
og, að það mundi vera dýr nokkuð, er vildi flýja und- 
an mjer; gjörðist eg þá enn ákafari, og var þangað 
til að elta, að eg sá bjarma nokkurn álengdar, eins 
og dagsljós skini ofan um klettaskoru. Varð eg nú 
djarfari, því að eg tók að vonast eptir því, að eg 
mundi komast lífs af. og sjá, birtan varð meiri, og 
loksins fann eg útganginn; varð eg þá frá mjer num- 
inn af gleði. Eg sá hinn bláa og ljósa upphimin, 
og hinn djúpa og víða sæ; og eg andaði hið hreina 
lopt; og fjell eg þá í óvit til jarðar, af gleði. Von- 
um bráðar raknaði eg við aptur, og hrópaði upp yfir 
mig, og fleygði mjer til jarðar hvað eptir annað, og 
kyssti foldina; og eg svalg himinsloptið í löngum 
feigum, og fjekk eigi ráðið mjer, af fögnuði. Loks- 
ms þakkaði eg drottni fyrir lausn mína. En það, 
Sem gaf hljóðið af sjer, er eg fylgði, og sem leiddi 
mig út úr dauðadjúpinu, það var reyndar dýr, og 
steypti það sjer í sjóinn, þegar eg kom út í dags- 
irtuna; var sem drottinn sjálfur hefði látið það fara 
til mín. Þegar eg var búinn að átta mig, sá eg skip 
Mörg, er sigldu til og frá um sjóinn; kallaði eg á 
Eitt þeirra, og beiddist fars; var mjer viðtaka veitt, 

11 


162 Ferðir Sindbaðs. 


og lentum vjer í höfn einni á Persalandi. Fór eg 
þá aptur til Bagdað, og var búinn að fá nóg um 
stund af ferðalaginu, því eg mátti eigi gleyma bjargi 
dauðans. 

Að því mæltu þagnaði Séndbað, og var hætt veizl- 
unni. Gaf hann vinnumanninum eitt hundrað gull- 
peninga, og bauð honum að koma daginn eptir, til 
þess að fá meira að heyra. Fóru boðsmenn á burtu, 
og vinnumaðurinn með þeim. 

Daginn eptir klæddist vinnumaðurinn svo vél; 
sem hann átti kost á; hafði honum leiðst mjög, því 
að hann langaði harla mikið til að heyra meira a 
æfintýrum farmannsins; skundaði hann nú sem skjót- 
ast til Síndbaðs. Var vel tekið á móti honum, 08 
er upp var staðið frá borðum sagði „Sindbad frá 
annari ferð sinni og mælti þannig: 

Með tímanum gleymdist mikið af þeim voða 08 
þeirri hættu; er eg hafði í ratað, og dofnaði tilfinn- 
ing mín á því; leið nú eigi á löngu, áður mig lang“ 
aði til að fara ferð að nýju. Vinir mínir vöruðu mig 
við ferðum, en eg gaf mig ekki að áminningu 
þeirra, og ætlaði eg nú að þessu sinni að vera varkáf 
ari. Keypti eg nú sjálfur skip, til þess, að eg eið! 
þyrfti að vera upp á aðra kominn, og eg gæti farið 
hvert, sem eg vildi; það var og ásetningur minn 
að snúa þegar aptur, ef nokkur ógæfa vildi mjer til. 
Tók eg nú stýrimann góðan, og setti hann fyrir skip 
ið. Síðan fenndi eg það með ýmsum varningi 08 
tók á skip með mjer nokkra kaupmenn, er einnig 
ætluðu að græða á verzlun. Var nú látið í haf, 9$ 
sigldum vjer á fram; þá sáum vjer ekkert annað; 
en hinn bláa himin, og hið víða sjávardjúp. Gek 





Ferðir Sindbaðs. 163 


oss nú ferðin vel framan af, og mundi öll hafa vel 
tekist, hefðu eigi kaupmennirnir stofnað oss öllum í 
vanda, með heimsku sinni. Svo bar við, að vjer 
þurftum vatns, og lentum því skipinu við strönd 
nokkra auða og sendna. Höfðum vjer lengi á sjó 
verið, og gengu því allir á land, sjer til skemmtun- 
ar. En eyja sú, er vjer vorum að komnir, var land 
það,. er hinn mikli og ógurlegi gammur, er Rok 
nefnist, gjörir hreiður sitt á. Lá eitt egg fugls þessa 
á sandinum. Sáum vjer það allir, og horfðum á það 
með undrun. Var eggið svo mikið út klakið, að vjer 
heyrðum, hvernig fuglinn barði á skurnið með nef- 
inu, og sprengdi það; leit hann út úr egginu, og 
undraðist. Gripu mennirnir nú handexar, ljetu allar 
áminningar mínar sem vind um eyrun þjóta, drógu 
Íuglsungann út úr eggskurninu, hjuggu hann í sund- 
ur, og kveiktu upp eld mikinn, til þess að steikja 
hann á. Meðan þeir voru að þessu verki, sá eg, að 
tvö dimm ský dró upp við hafsbrún, og liðu á him- 
in upp með miklum hraða; sá eg loks með dauðans 
ótta, að það voru tveir Rok- gammar, foreldri ungans, 
Og vissum vjer nú, að vjer eigi mundum af komast, 
Mema með skjótum flótta. Rak eg nú harðlega ept- 
Ir öllum, og aðstoðaði stýrimaður mig vel, því að 
honum var sá hlutur eigi ókunnugur; Ílýttum vjer 
Oss nú allir út á skipið. En það var um seinan. Á 
Meðan vjer vorum að halda á burtu, heyrðum vjer 
kveinstafi fuglanna, er höfðu fundið eggið brotið, og 
Ungann blóðugan og brytjaðan í sundur; gekk mjer 
kvein þeirra nær hjarta. Síðan sá eg, að báðir fugl- 
Arnir flugu í lopt upp, fylltir grimmdar og bræði, og 
Ugu á burtu, svo sem elding færi.  Hjelt eg, að 
1l* 


164 Ferðir Sindbaðs. 


þeir eigi mundu hafa orðið varir við oss, og dró eg 
þunglega anda. En sú von brást mjer, því að þeir 
snjeru brátt aptur, fuglarnir miklu; komu þeir báðir 
aptur, með sinn klettinn í klónum hvor; flugu þeir 
nú upp yfir skip mitt. Þeir svifu allt að skýjum 
upp, og ljet annar fuglanna klettinn falla, til þess 
að mola skipið í sundur, en stýrimaður gætti vel að, 
og snjeri skipinu, svo að kletturinn fjell hjá borð- 
stokknum, og með svo fjarskalegum krapti, að sjór- 
inn klofnaði að grunnum niður, og sást í svartan 
sandinn. Sá nú hinn fuglinn, að kletturinn eigi hitti 
skipið; og ljet hann nú klett sinn falla niður, o$ 
hitti sá klettur skipið betur, því að hann kom niður 
á miðjar þiljurnar, og molaðist skipið í smá- agnir, 
og flæktust flakarnir til og frá um sjóinn. Týndust 
menn allir, nema eg; því að eg stóð í stafni frammi; 
og hitti hjargið mig eigi; en hinir aðrir hlutu laun 
grimmdar sinnar, er þeir drápu unga Rok - gamms- 
ins, og hirtu eigi um áminningar mínar. 

Svo var eg heppinn, að eg náði í flaka ein 
og rjeri jeg af öllum mætti að eyju nokkurri, þar 
sem ströndin var há og grasi vaxin. Komst eg nú 
upp á eyjuna, og settist á grasið, er óx á bakkar 
um. Þá gekk eg upp á eyjuna, og sá ofan af hæð 
einni, eins og ofan á blómreit, því að eyjan var fögur 
og unaðleg yfir að líta. Svo voru þar mörg blóm 
og svo voru litir þeirra fagrir og glæsilegir, að öl 
grundin var sem blómsaumaður dúkur. Fagurlegð 
vaxnir skógarrunnar þróuðust hingað og þangað, og 
voru fullir af aldinum og ágætum ávöxtum; hátyppt“ 
pálmar skyggðu yfir þá; þar voru og lárviðir, S" 
trónutrje og óranseikur; voru öll trjen alsett aldir 


Ferðir Sindbaðs. 165 


um, og blikaði þar margur gullinn blómi á milli 
dökkra laufa, er þau hneigði svalur sjávarborinn 
himinblær; þar voru vínviðartágar, þungaðar dökk- 
rauðum vínberjum fullþroska, er bentu mjer til sval- 
andi nautnar; þar niðaði silfurfagur lækur, er rann í 
skugga þjettvaxinna hrísrunna og undir laufþaki á- 
lútra eika; þar voru dýrðleg fiðrildi, er blikuðu eins 
og blossandi eldgneistar með marglitum ljóma; og 
margar þúsundir smáfugla sátu á eikunum, og flugu 
í loptinu, og sungu, svo að glumdi í skógarrunnun- 
um af himneskum hljómi. Gekk eg með gleði og 
undrun niður í þenna hinn himneska dal, og virtist 
mjer, sem væri eg kominn á ódáins akur. Gekk eg 
nú til og frá, og tíndi safamikla ávöxtu og sæl vín- 
ber; var eg orðinn þreyttur að kvöldi, og lagðist nið- 
ur á hinn ilmandi blómreit; svaf eg þar þangað til 
um morguninn. 

Þegar eg vaknaði, laugaðist eg í læknum, og 
Sekk lengra inn á eyjuna, til þess að kanna hana 
betur. Hafði eg eigi lengi gengið, er eg leit, hvar 
lítill maður gamall sat á lækjarbakkanum, virtist 
mjer hann vera haltur og mjög veiklegur að sjá. 
Hann benti mjer, og skundaði eg til hans. Síðan 
ljet hann mig vita með bendingu, að hann væri mál- 
laus; rjetti hann mjer magra og hrukkótta hönd, og 
beiddist þess með bendingum, að eg bæri sig yfir 
lækinn; því hann ætlaði að lesa ávöxtu þá, er uxu 
hinu megin við lækinn, og blikuðu á milli laufanna. 
Grunaði mig ekkert, heldur tók eg þenna hinn gamla 
Mann á bak mjer, og óð með hann yfir lækinn. Þá 
Er eg var kominn yfir lækinn, beiddi eg hann, að 
fara. ofan, og beygði mig, svo honum veitti það hægra. 


166 Ferðir Sindbaðs. 


En þá tók þrjótur þessi til að hlæja, og var sem 
margir hrafnar krunkuðu hver framan í annan; hann 
spennti fæturna um háls mjer, og kreisti mig svo sterk- 
lega, að eg mundi ella eigi hafa trúað því, að afl 
hans væri svo mikið. Á, á, kögurbarn, hrópaði hann 
með hárri röddu, það var nú ekki meiningin; nú 
ertú orðinn gæðingur minn, og hlýtur nú að bera 
mig hvert er eg vil. Hló hann þá svo gríðarlega, 
að eg varð óttasleginn; hjelt eg fyrir bæði eyru, svo 
að eg eigi skyldi heyra rödd hans; svo var hún hræði- 
leg. Varð eg reiður mjög út af slíkum svikum, og 
hugsaði eg með sjálfum mjer, að eg skyldi þó sigr“ 
ast á honum; hrópaði eg þá hátt: ætlar þú þjer þetta, 
þorparinn, skal þjer það víst eigi takast. Reyndi 
eg þá til, að taka í sundur fætur hans, er hann hafði 
krosslagt á brjósti mjer, en það tókst mjer ekki; 
barði hinn gamli maður mig þá, og veitti mjer mikil 
og ill höfuðhögg, svo að mjer lá við bana. Varð eg 
þá enn æfari, og kleip og beit hann, sem væri €8 
vitskertur, í fætur og kálfa, en það var til einskis; 
því að húð hans var þykkri en nautshúð, og mátti 
eg eigi á vinna. Þá hló þorparinn að mjer, losaði 
annan fótinn, og barði mig svo hroðalega, að eg fjell 
stynjandi til jarðar. Hann ljet mig hvílast nokkra 
stund; en undir eins, og hann sá, að eg hresstist 
nokkuð, þá barði hann mig aptur hroðalega, svo að 
eg hlaut að standa upp aptur, og renna um kring 
með þrælmennið á bakinu, hvert sem hann vildi; 
enda rak hann og fullkomlega á eptir mjer, og ljéf 
mig engan frið hafa. Fjekk eg varla tíma til, að 
lesa nokkra ávöxtu, til þess að hressa mig á s27% 
þeirra. Og sem kvöld var komið, skipaði harðstjóri 


Ferðir Sindbaðs. 167 


þessi mjer að bera sig heim til sín, og sagði mjer, 
hvaða leið eg skyldi ganga. Og er eg var þangað 
kominn, þá sá eg, að hús hans var einungis lauf- 
skáli einn; lögðumst við þá niður, og sleppti karl- 
inn ekki fótunum, svo að eg varð að bera hann, 
enda á meðan eg svaf. En eg sofnaði, þó að ekki 
Væri sem hægast um mig, því að eg var, þreyttur 
Mjög. ; 
Daginn eptir gekk allt á sama hátt. Karlinn 
Vakti mig með höggum og barsmíði, og hlaut eg að 
Skeiða og ílaupa með hann á bakinu, eins og hest- 
ur; dugði þar ekkert um að tala. Bar eg hann nú 
Þannig í fjórar vikur, og var orðinn vanur ánauð 
Þessari; þá bar svo við einhvern dag, að eg fann 
Stóra ávaxtarhnot undir vínviðartágum nokkrum; og 
datt mjer þegar ráð í hug, er eg óðara framkvæmdi. 
Tók eg nú hnotina, hreinsaði hana og þerraði, og 
las vínber úr runnunum. Ljet karlinn mig ráða, því 
að.honum var forvitni á, að fá að sjá, hvað eg hefði 
fyrir stafni. Tók eg síðan vínberin, og kreisti úr 
Þeim safann, og ljet í hnotina, þar til er hún varð 
full; síðan ljet eg hnotina í sólarhita, til þess að 
hleypa ólgu í safann; ljet eg þetta síðan standa, þar 
„til er daginn eptir; þá fór eg að vitja þess. Setti 
Eg nú hnotina á munn mjer, og var safinn þá orðinn 
að hinu ágætasta víni. Tók eg ekki alllítið til mín 
úr hnotinni, og lífgaðist eg brátt og örvaðist af vín- 
mu, svo að eg gleymdi eymdum mínum, og söng 
93 kvað hinar gázkalegustu gamanvísur; stökk eg 
þá og dansaði hátt í lopt upp með karlinn, eins og 
Væri hann fuglsfjöður. Þótti honum það skritilegt 
Athæg, og mun hann hafa sjeð, að allt þetta kom 


168 Ferðir Sindbaðs. 


til af því, er í hnotinni var; þreif hann nú af mjef 
hnotina, setti hana á munn sjer, og þótti gott vínið. 
Var töluvert eptir í hnotinni; karlinn drakk og svalg 
vínið, þar til er allt var þrotið. Kom þar um síðir, 
að hann gjörðist kenndur; hló sem hann væri vit“ 
stola, hristi sig og skók á baki mjer, og barði sig 
og mig með höndum og fótum. Siðan gjörði hann 
gælur við mig, klappaði mjer, og var ákaflega blíður. 
Loksins tók hann til að syngja, og var rödd hans 
lík hrafnakrúnki eður ugluskræk. Söng hann fyrst 
hátt, en smámsaman tók rödd hans að lækka, 08 
drafaði í honum. Þá var hann orðinn dauðadrukk- 
inn; en eg reif fætur hans af mjer, og hristi karl“ 
inn ofan; lá hann þar á jörðunni, og mátti varla 
draga anda, svo drukkinn var hann. Tók eg nú 
stein einn mikinn, og molaði hauskúpuna á fúlmenni 
þessu; varð það bani hans, og lausn mín. Ávítaði 
samvizka mín mig ekkert fyrir þetta, því að eg hafði 
þolað nógar eymdir; en eg var harla glaður, og þótt“ 
ist mjög farsæll. Gekk eg nú fyrst og fremst niður 
í fjöru, setti þar niður háfa stöng, og merki á; síðan 
bjó eg mjer til kofakom, þar sem eg mátti líta yfir 
sjóinn. Því að þó eyjan væri fögur og yndisleg; 
þá fýsti mig á burtu þaðan, og fannst mjer leitt 05 
dauft í einveru þessari. Gætti eg því vel að öllum 
skipum, þeim er fram hjá kynnu að sigla. Sá €$ 
mörg, en þau voru of langt í burtu, og gat eg eigi 
kallað svo langt. En svo vildi til, að mikið og f28“ 
urt skip lagði upp að ströndunni, þar sem eg bjós 
og kom bátur í land, til þess að sækja vatn 08 Ér 
vöxtu. Þá er skipverjar voru á land komir, hrópð di 
eg til þeirra, og beiddist fars hjá þeim. En þeir 


Ferðir Sindbaðs. 169 


undruðust, er þeir sáu mig, þar sem eg var einn lif- 
andi manna á þessari eyðieyju; því að þú, sögðu 
þeir við mig, ert hinn fyrsti, sem karl sá hinn illi 
hefur látið undan komast! með lífi. Var hann al- 
ræmdur á meðal allra farmanna; og þá er eitthvert skip 
bar þar að eyjunni, þá voguðu menn eigi að ganga 
á land upp, nema margir í hóp, af ótta fyrir fúl- 
menninu. Sagði eg þeim frá kænsku minni, er eg 
drap hann; en þeir urðu fegnir, og tóku mig á skip; 
Veittu þeir mjer allt það, er eg þarfnaðist. Þannig 
komst eg úr eyjunni, og hjeldum vjer þaðan til staðar 
nokkurs á Affréku- strönd. Var þar lagst fyrir akkeri, 
og ætluðu menn að safna kókoshnetum, er uxu þar 
Mjög um þær slóðir, og voru seldar fyrir mikið verð. 
Þegar eg var genginn af skipi, og var búinn að 
Þakka stýrimanni fyrir farið, ljetj kaupmaður nokk- 
ur mig fylgjast með sjer heim til sín, og hjet mjer 
því, að hann skyldi sjá um mig. Eg hafði kynnst 
Manni þessum, og var kominn að raun um, að hann 
Var hjartagóður og mannúðlegur; þáði eg þess vegna 
boð hans, og fylgdist gjarnsamlega heim með hon- 
um. Fjekk hann mjer poka einn, og mælti, að eg 
Skyldi fara með hann út fyrir borgina, og ganga hálfa 
Milu vegar; mundi eg þá koma á skóg einn mikinn, 
Er alvaxinn væri kókospálmum, og byggðu þar ap- 
ár, Sagði hann mjer og, að eg skyldi taka steina, 
Og látast kasta í apana; þá mundi eg sjá hvernig 
Æti. Tók eg nú pokann, og gekk, þangað til eg 
*om út á mörkina. Þar sá eg hina fegurstu kókos- 
að og a apagrúa, á ep: sr Ag á 
SN Sr og ifruðu upp og ol ag og varð eg pt 
jótleika þeirra og liðugleika, því að trjen voru 


170 Ferðir Sindbaðs. 


afarhá, og öldungis greinalaus upp að laufkrúnunni 
Tók eg nú upp steina, og fleygði þeim í apana, en 
s gat varla kastað upp í miðja stofnana, svo há- 
vaxin voru trjen; en uppi á þeim sátu aparnir í lauf“ 
inu. Og er þeir urðu mín varir, þá tóku þeir þegar 
til að skæla sig í framan og gretta, eins og þeir 
mundu vilja smána mig; tóku þeir þá mikinn fjölda 
kókoshneta, og miðuðu á mig svo hnittilega, að eg 
varla fjekk vikið undan sendingum þeirra. En eg 
fór undir eik eina, og ljet þá kasta hnetum, eins 08 
þeir vildu; þeir hættu og eptir nokkra stund; og er 
þeir voru hættir, þá gekk eg að pokanum; voru þar 
þá svo margar hnetur, að eg fyllti pokann, og hlaut 
að skilja ógrynni eptir; en það, er eg hafði fengið, 
bar eg til kaupmannsins, vinar míns, og galt hann 
mjer töluvert fje fyrir. Var eg nú að starfa þess“ 
um í nokkra mánuði, hafði eg þá sjálfur fengið svo 
mikið af kókoshnetum og peningum, að eg fór að 
hugsa til heimferðar. Fjekk eg mjer þá skip, fermdi 
það með hnetum, og varðveitti fje mitt vandlega; 
síðan kvaddi eg vin minn, og hjelt á stað. Á leið 
inni notaði eg öll tækifæri, bæði til þess, að selja 
og kaupa, og græddi eg á þann hátt ekki alllítið 
fje. Með skipið, hlaðið dýrum auði, kom eg til 
Balsora, og að lyktum aptur til Bagdað, miklu rík- 
ari, heldur en þegar eg fór þaðan.  Hvíldist eg þar 
nokkra daga, eptir allar þær þrautir, er eg hafði 
hlotið að þola; síðan fór eg til eigna minna 0$ 
garða, og leit eptir, hvort allir hlutir væru í reglu- 
Dvaldi eg-nú um hríð í kyrrð og ró, og tók mjéf 
ekkert fyrir hendur annað, en að gefa "þurfamönn“ 
um ölmusur, og leitaðist eg við, að kæfa niður löng“ 


Ferðir Sindbaðs. am 


un mína eptir ferðalögum, sem allt af kvaldi mig, 
þá er eg var heima. En loksins sigraðist hún á mjer, 
og mun eg nú á morgun, vinir mínir, segja yður frá 
því, er mjer vildi til, þá er eg fór hina þriðju ferð. 

Sindbað þagnaði; gaf hann Jósep vinnumanni 
eitt hundrað gullpeninga, og skildust menn að síðan. 
Undraðist. vinnumaðurinn stórlega yfir þeim hlutum, 
er hann hafði heyrt, og kom daginn eptir. Þá byrj- 
aði „Síndbað, er menn höfðu matast, að segja frá 
hinni þriðju ferð sinni, og mælti á þessa leið: 

Eg sagði yður í gær, vinir mínir, að eg hefði 
enga rósemi fundið, fyrir sakir óyndis, og löngunar 
eptir ferðum.  Munuð þjer undrast, og spyrja, hversu 
því hafi verið varið, að eg aldrei skyldi hafa látið 
egin víti mín mjer til varúðar verða, þar sem eg hafði 
Tatað í svo margar hættur á ferðum mínum; en eg 
má eigi öðru þar til svara, en því, að heimska mín 
er mjer með öllu óskiljanleg. En forlögin hlutu að 
hafa rás sína; eg ljet bænir og áminningar allra ætt- 
ingja minna sem vind um eyrun þjóta; bjó eg mig 
til ferðar, og hugsaði eigi um neina hættu. Í það 
Skipti fór eg með lestamönnum nokkrum landveg 
um margar landsálfur Persalands og Indlands; 
Stæddi hvervetna mikið fje, og komst loksins til 
borgar nokkurrar indverskrar, er lá við sjó frammi; 
Þar stje eg á skip, og gaf mig að nýju á vald ó- 
Stöðugum og gljúpum bárum. Áttum vjer langa leið 
fyrir hendi, en stýrimaður var ónýtur og óreyndur. 
Vorum vjer lengi í sjó, og sáum hvergi til landa, 
kvaðst stýrimaður eigi vita, hvar vjer værum í haf- 
Mu, og var orðinn villtur með öllu. Urðu nú allir 

ræddir mjög. Sigldum vjer þannig í heila viku, og 


172 Ferðir Sindbaðs. 


ljetum reka fyrir vindi og öldum. En einhvern morg“ 
un bar oss í röst eina í hafinu, og reif straumurinn 
skipið áfram með óttalegum hraða; vissi stýrimaður 
þá, hvar vjer vorum komnir, enda þó að það yrði 
oss til lítillar gleði. Hann fleygði húfunni af höfði 
sjer, reif í skegg sitt, æddi um allar þiljur, og öskr- 
aði: nú er úti um oss alla, því að vjer erum komn- 
ir í hinn óttalegasta stað, sem á sjónum er; mun 
röst þessi bera skip vort að standbergi því, er það 
mun brotna á, og sökkva að botni niður. Biðjið til 
drottins, að hann veiti oss lið í neyð vorri. Tók 
hann nú aptur til að emja og æpa, og sáum vj€ly 
að eigi var annað að gjöra, en að láta oss lynda 
forlög vor. Biðum vjer nú rólegir, en þó með ang“ 
ist í hjörtum vorum, eptir eyðileggingu og dauða- 
Hreif röstin nú skipið ógurlega; og sáum vjer brátt; 
að fjall nokkurt bar uppi við hafsbrún. Vorum vjer 
komnir að því eptir eina klukkustundu, og barst skip- 
ið upp að bjarginu, þar til er það steytti, og brotn- 
aði gat á; fjell þá sjór kolblár inn í skipið.  Samé 
tókst oss að bjarga flestu af því, er á var skipinu; 
bæði vörum og matvælum; fluttum vjer það allt á 
land upp, en skipið brotnaði síðan. En svo var 
landslagi háttað, að bjargið gekk tveim megin í sjó 
fram, og gekk inn í miðju; var strönd lág og sljett 
fyrir miðju bjarginu, og ekki stingandi strá; en á 
ströndinni varð eigi komist, sökum hamranna, €" 
gengu báðu megin fram í sjóinn. En bjargið var 
hamar snarbrattur, svo að með engu móti varð 
upp komist. Lækur einn eður á var í fjörunni; €? 
sú á rann eigi, eins og aðrar ár, í sjóinn út, held“ 
ur inn í bergið, og hvarf inn um víðan hellir, og rað" 





Ferðir Sindbaðs. 173 


undir jörðunni niðri. Um alla| fjöruna lágu manna- 
bein, svo sem vildu þau boða oss ókomin örlög 
vor; þótti oss öllum það svo viðbjóðsleg sjón, að 
vjer fleygðum þeim í sjóinn. Einnig lágu í sandin- 
um feiknahrúgur af ýmsum ágætum hlutum, er rekn- 
ir voru af sjó, og í berginu fundum vjer mikinn fjölda 
af gimsteinum; en við fjallsræturnar lágu demantar 
og rúbínsteinar, eins og sandur á sjávarströndu. 
Hversu lítið kærðum vjer oss ekki um þessa hluti, 
er þannig var komið fyrir oss! Því að það sáum 
vjer fullvel, að vjer aldrei mundum komast aptur 
frá þessu landi. Aldrei mun neitt skip hafa þaðan 
aptur snúið, því að röstin ólgaði fyrir utan, og tálm- 
aði öllum brottfarar - tilraunum.  Settustum vjer nú 
allir í fjöruna, og hörmuðum eymdir vorar; en stýri- 
maður mælti, að nú þyrftum vjer einkis annars með, 
en grafar, til að hvíla í; jók það enn meir harm 
Vorn, og vissum vjer eigi, hvað til bragðs skyldi taka. 

Loksins stóðum vjer upp, og skiptum matar- 
forðanum jafnt á meðal vor; bjuggum vjer oss síð- 
an á degi hverjum undir dauðann, og fólum drottni 
á vald sálir vorar. Eyddust nú matvælin, og fje- 
lagar mínir tóku til að deyja, hver af öðrum; hinir, 
€r eptir lifðu', veittu hinum deyjandi bræðrum ná- 
bjargirnar, og sökktu þeim til hvíldar í skaut graf- 
arinnar; það var þeirra hinnsti heiður; en vjer feld- 
um tár, því að dauðinn beið vor líka, og ætlaði að 
Vitja vor, seint eður snemma. Loksins voru allir 
dauðir, nema eg einn. Því að eg hafði neytt mat- 
arforða míns mjög sparsamlega, og átti þar að auki 
töluvert, er enginn vissi afnema eg. Liðu nú nokkr- 
ir dðkár, og fór eg að hugsa um, að grafa gröf mína; 


1 Ferðir. Sindbaðs. 


gekk eg þá fram á árbakkann, og starði hugsandi 
á hinn rennandi straum, er hvarf inn í bjargið. Eg 
bölvaði óyndi mínu, er rak mig til, að vera á sífeldu 
flakki, og sem nú hafði á ný stofnað mjer í eymd 
og volæði. 

En mitt í örvæntingu minni datt mjer það í hug, 
að eg mundi geta notað ána, til þess að komast á 
burtu.  Greip sú hugsun mig með svo miklu afli, 
að eg gleymdi eymdum mínum, og hljóp að hellin- 
um, þar sem áin hvarf inn í Gjörði eg mjer í hug- 
arlund, að hún hlyti einhversstaðar að koma aptur Í 
ljós; og datt mjerí hug, að eg skyldi búa til fleka, og 
að vel mætti svo fara, að eg á þann hátt gæti frelsast. 
Eg hafði og einkis misst, því að þó mjer aldrei tækist 
fyrirætlan þessi, þá hafði eg einungis skipt um dauð- 
daga minn, og eg ætlaði, að betra mundi vera að 
deyja í sjó, en að detta úr af í sulti og eymd. Eg 
hrópaði hátt: úr svo mörgum hættum hefur drottinn 
frelsað mig, að hann gjörir það einnig nú, ef hon- 
um þókknast svo. Fór eg nú, og safnaði saman 
fjölum og borðum, er rekið hafði á land úr skipinu; 
bar eg þetta fram á árbakkann, og leit út á ána, 
með vonarsvip, og hýrra yfirbragði, er eg lengi hafði 
haft. Síðan tók eg til starfa, og negldi fjalirnar 
saman fast og| vandlega; var því lokið að kvöldi, 
og hafði eg þá búið til svo styrkan flota, að mjer 
var óhætt að stíga á hann. - Safnaði eg nú saman 
svo miklu af gimsteinum og dýrgripum, að það var 
ómetanlegur auður, og bar á flekann; gjörði eg þetta, 
ef svo kynni að fara, að eg kæmist af; enn fremuf 
bar eg matvæli mín á flekann, og tók ár eina; því 
næst hratt eg flotanum út á ána, stje á hann, og fór 


Ferðir Sindbaðs. 75 


hann þegar á stað með straumnum, og barst inn 
um hellismunnann. 

Undir eins og eg var kominn inn um hellis- 
munnann, huldist eg niðamyrkri. Enginn bjarmi 
dagsljóssins, og enginn sólargeisli náði í gegnum 
björgin, sem hófu upp tinda sína mörg þúsund feta 
í lopt upp yfir höfði mjer. Allt var hljótt í kring- 
um mig, ekkert heyrðist, nema vatnsniðurinn, og 
brakið í flekanum, þegar hann steytti á hellisveggj- 
unum. Víða var hellirinn svo lágur, að eg rak mig 
upp undir, og varð eg að fleygja mjer flötum, til þess 
að meiðast ekki. Bar mig nú þannig nokkra daga 
eptir ánni, og sá eg engi merki til þess, að hellir- 
inn mundi enda, því að myrkrið var allt af jafn 
svart. Svo lítils matar neytti eg, sem mjer var 
unnt; en þar kom um síðir, að eg varð með öllu 
bjargþrota; sá eg nú ekkert annað fyrir, en hungur- 
dauða, ef eg eigi yrði svo heppinn, að komast til 
mannabyggða áður en langt um liði. Var eg loksins 
svo örmagna orðinn, að eg mátti eigi reisa mig upp 
af flekanum, þar til er óvit loksins huldi mig svás- 
um höfga. Er mjer það eigi ljóst, hversu lengi eg 
muni hafa þannig legið; en þá er eg raknaði við úr 
vitinu, og lauk upp augunum, lá eg á blómvaxinni 
grundu á árbakka nokkrum, og leit himininn, heiðan 
og skínandi.  Stóðu margir svartir menn í kringum 
Mig, og voru að leitast við, að vekja mig úr óvit- 
inu; þeir gáfu mjer mjólk að drekka, og góðan mat 
að borða, er styrkti og hressti mig. Stóð eg nú 
upp, og leit með undrun alla vegu í kring um mig; 
heilsaði eg mönnum þessum, og þakkaði þeim fyrir 
frelsi mitt. En þeir skildu eigi mál mitt, en sögðu 


176 Ferðir Sindbaðs. 


mjer með bendingum, að þeir væru mjer vinveittir. 
Eg skildi og eigi það, er þeir töluðu; en svo var 
gleði mín mikil, að eg las hátt upp lofkvæði, drottni 
til dýrðar, á arabiska tungu. Gekk þá fram maður 
einn, er skildi þá tungu, og mælti við mig: þú undr- 
ast, vinur minn, og veizt eigi, á hvern hátt þú ert 
hingað kominn. Í morgun, þá er vjer gengum út, 
til þess að sá akra vora, þá sáum vjer fleka þinn, 
og sjálfan þig á honum í óviti; rak flekann ofan 
eptir á þeirri, er kemur upp þar undir fjallinu. Vjer 
óðum út á ána, drógum flekann að landi, og bárum 
þig hingað á grund þessa; gátum vjer loksins 
komið þjer til, að rakna úr óvitinu; eru nú hjer öll 
auðæfi þín, og hefur enginn neitt af þeim tekið; en 
viljir þú skemmta oss, þá seg oss sögu þína, um 
það, hversu þú sjert á vort land kominn. En eg hjet 
honum því, að segja honum það, er hann vildi vita, 
en eg kvaðst eigi mega það, fyr en eg hefði neytt 
nokkurs matar, því að eg væri hungraður mjög- 
Var mjer nú veitt allskonar fæða, og hefi eg aldrei 
matar neytt með meiri ánægju, en þann morgun, því 
að eg hafði án efa legið marga daga í óviti, bæði 
matar - og drykkjarlaus. Eptir að eg hafði neytt 
matarins, sagði eg nákvæmlega frá öllu því, er fram 
við mig hafði komið; en allir undruðust, og hróp“ 
uðu: hvílík saga er þetta! óheyrð er hún, og ótrú- 
anleg! Hlýtur þú sjálfur að segja konungi vorum frá 
þessum hlutum, því að hann mun eigi öðrum trúð; 
en sjálfum þjer; munum vjer leiða þig fyrir kon“ 
ung. Var eg strax fús til þessa, og fóru þá nokkr“ 
ir mannanna á burtu, en komu aptur vonum bráðarð> 
með hesta; stje eg á bak einum þeirra, en hinir 


Ferðir Sindbaðs. 177 


veru klyfjaðir með gersemum og gimsteinum; hjeld- 
um vjer nú til höfuðborgar lands þessa, og til kon- 
ungshallarinnar. Undir eins og vjer vorum þangað 
komnir, kom mikill fjöldi þjóna á móti oss, og voru 
þeir þegar beðnir um, að segja konungi af komu 
vorri. En þeir fóru, og komu aptur; ljetu þeir oss 
stíga af baki, og leiddu mig í gegnum marga dýrð- 
lega sali, að hástóli konungsins. Fleygði eg mjer 
Þegar fyrir fætur honum, og mælti: heill sjertu kon- 
ungur, þú, sem ræður því landi, er eg hefi fengið 
slíkar viðtökur á; blessaðir verði æfidagar þínir, herra, 
og ríki þitt ljómandi af sigri og dýrð. En konung- 
ur rjetti mjer höndina blíðlega, og reisti mig upp; 
bauð hann mjer að segja frá, á hvern hátt eg væri 
á land hans kominn, og hvað eg hjeti; ljet hann 
mig setjast á stólinn, gagnvart sjer. Eg mælti: 
herra, nafn mitt er Síndbað, og er eg kallaður far- 
Maður að auknafni, fyrir þá sök, að eg hefi farið 
Margar og miklar ferðir um æfi mína. Sagði eg hon- 
um þá frá öllu því, er mjer“ hafði til viljað, satt og 
hveinskilnislega; þótti konungi það svo skemmtilegt 
og merkilegt, að hann ljet rita ferðasögur mínar upp 
með gullnu letri, og varðveita það rit í skjalasafni 
ríkisins. Var síðan komið inn með gripi mína, og 
undraðist konungur jafn mikið yfir fegurð og ljóma 
Simsteinanna, og hann fyr hafði undrast yfir sögu 
minni. Og er eg sá, að hann skoðaði allt þetta með 
undrun, þá fleygði eg mjer fyrir fætur honum, og 
beiddi hann, að þiggja gripi þessa af mjer að gjöf; 
því eg kvaðst eigi betur vera fær um, að endurgjalda 
Bóðsemi hans og mildi. En konungur brosti, og 
Mælti: „Síndbað, eigi mun eg taka neitt af eigum 


12 


178 Ferðir Sindbaðs. 


þess manns, er drottinn hefur haldið hendi sinni yfir 
svo volduglega og náðarsamlega. Vil eg „að þú njótir 
fjár þíns vel, en eg mun nokkru við bæta, til að sýna 
þjer merki náðar minnar, og velvilja míns til þín. 
Gaf hann mjer síðan stórgjafir, og kvaddi mig, bauð 
hann mjer og, að koma til sín á hverjum degi, 0g 
segja sjer enn nákvæmar frá því, er fram við mig 
hafði komið á ferðum mímum. Gekk eg á burtu Í 
glöðum hug, og dvaldi um hríð við hirð konungsins 
í miklu yfirlæti. En svo varð á endanum, að mig 
tók til að langa heim til föðurlands míns, og beidd- 
ist eg því fararleyfis hjá konungi. En hann leyfði 
mjer það, og bauð mjer, að fara með brjef og gjafir 
til stjórnara vors, Harúns Raskíðs, þess er drottnar 
yfir hinum rjetttrúuðu þjóðum. Tók eg við send- 
ingunum með gleði, og daginn eptir var mjer lesið 
upp brjefið, var það fagurlega orðað, og vináttulegð; 
varðveitti eg það vandlega í silkidúk, og geymdi 
það á hjarta mjer. Fjekk konungur mjer síðan gjaf“ 
irnar, ér til Kalífans áttu að fara; voru þær fegurri 
og dýrmætari en frá megi segja. Kvaddi eg nú kon“ 
ung, en hann faðmaði mig, svo sem væri eg bróðir 
hans, og blessaði mig. 
Þá er eg var stiginn á skip, bauð eg að ljettð 
skyldi akkerum; en byr var hinn bezæti; og skipið 
fór yfir hafið, eins og fuglinn fljúgandi, og flutti mig 
á stuttum tíma til Balsora. Ljet eg nú flytja auð“ 
æfi mín og sendingarnar á land upp, og gaf skip“ 
verjum miklar gjafir; ferðaðist eg nú nætur og dag? 
unz eg kom til Bagdað. Þá strengdi eg þess heit; 
að eg skyldi aldrei optar á æfi minni fara nokktð 
ferð, heldur lifa það, sem eg ætti eptir, kyrr þar ' 


Ferðir Sindbaðs. 179 


föðurlandi mínu. Þá er eg var búinn að koma mjer 
fyrir, og taka mig aptur eptir ferðina, tók eg að 
hugsa um gjafir þær, er eg átti að færa Harún Ra- 
skíð kalífa; fór eg nú til hallar hans, en ljet þræl 
bera gripina. Beiddi eg nú þjónana að leiða mig 
fyrir Kalífann, þareð eg hefði merkilega sögu að 
segja honum; var eg síðan leiddur fyrir hann, og 
fleygði mjer fyrir fætur honum; fjekk eg honum síð- 
an brjef konungsins, og ljet gripina á borð eitt. 
Voru þeir ágætir og margvíslegir; meðal þeirra var 
bikar úr rauðum rúbínsteini, hálf alin að hæð, og var 
dýrleiki hans ómetanlegur. Síðan rjetti eg honum 
dúk, er var óásjálegur; en þó dýrmætur mjög, því að 
hann hafði þá náttúru, að sá, er á honum svaf, eigi 
kenndi neins sjúkleika. Síðan fjekk eg kalífanum 
fjölda gimsteina og marga aðra gripi. En kalífinn 
las brjef konungsins, og skoðaði síðan gjafirnar með 
undrun og athyggli, og spurði mig að, hvort konungur 
þessi væri reyndar eins voldugur og ríkur, og sagt 
væri. En eg játaði þeirri spurningu, og sagði kalí- 
fanum margt og mikið um hinn góða konung, er 
hafði sýnt mjer svo mikla velgjörninga og mildi. 
Síðan kvaddi eg kalífann, en hann mælti við mig 
Mörgum fögrum orðum að skilnaði, og gaf mjer gjaf- 
ir fagrar. Fór eg þá heim til mín, og ætlaði að hætta 
öllu ferðalagi og siglingum. 

Þannig lauk Séndbað sögunni af hinni þriðju 
ferð sinni, og hjet gestum sínum því, að hann skyldi 
Segja þeim daginn eptir frá fjórðu{ ferðinni, er var 
hin síðasta. Komu menn nú saman daginn eptir, og 
Er menn voru staðnir upp frá borðum, sagði Sind- 
ðað eptirfylgjandi sögu: 

12* 


180 Ferðir Sindbaðs. 


Eg sagði yður það í gær, vinir mínir, að eg 
hefði strengt þess heit, að ráðast aldrei optar í sigl- 
ingar; og ljet eg nú eigi eptir löngun minni og ó- 
yndi, þó að það opt og tíðum ætlaði að leiða mig Í 
freistni. Æska mín var og liðin, og eg var farinn 
að hærast; mundi eg því heldur eigi þá hafa getað 
staðist allt íllt, bæði þrautir og hættur, eins og áð- 
ur. Menn ímynda sjer optlega, að þeir breyti harla 
skynsamlega; en hvað stoðar slíkt, ef að drottni 
þókknast á annan veg? Þannig fór og fyrir mjer- 
Svo bar við einhvern dag, þá er eg sat að veizlu 
með vinum mínum og kunningjum, og sagði frá ýms- 
um hlutum, að Gjafar, er var æðstur ráðgjafi kali- 
fans, kom inn; hann kvaddi alla kurteislega, og 
beiddi mig um, að tala við sig einslega. En eg 
hafði þegar risið upp úr sæti mínu, er eg sá hann 
í dyrunum, og leiddi eg hann inn í herbergi 
eitt lítið, er var við hliðina á borðsalnum. Hann 
mælti þá við mig: Séndbað, það hefur kalífinn boðið 
mjer, að sækja þig, og hlýtur þú þegar að koma: 
En eg dirfðist eigi á móti að mæla, heldur fór €3 
þegar með ráðgjafanum. Og er við komum fyrir 
kalífann, þá fleygði eg mjer fyrir fætur honum, 06 
spurði, hvað hann vildi skipa mjer. En stjórnað! 
hinna rjetttrúuðu þjóða mælti: kæri Séndbað, eg hefi 
látið sækja þig, því að eg vildi biðja þig bónar nokk- 
urrar. Þú hefur fært mjer gjafir konungsins í rík! 
því, er Serendyb heitir; nú veit eg það, að þú ert 
maður svo vel viti borinn, að þú hlýtur að skiljá 
það, að eg muni hljóta að gefa konunginum apti" 
gjafir, og svara brjefi hans. Hefi! eg því boðið, að 
búa út skip í Balsora, er flytji sendiboða frá mjé“ 


Ferðir Sindbaðs. 181 


til konungsins; en þig hefi eg kjörið til farar þess- 
arar, því að þú átt þann heiður skilið, að vera sendi- 
boði minn. En er eg heyrði þessi orð, varð eg svo 
sem lostinn af reiðarþrumu; því að eg vildi komast 
undan sendiför þessari, og svaraði kalífanum á þessa 
leið: Drottnari rjett-trúaðra manna, eg er reiðubúinn 
til að gjöra allt það, er þjer bjóðið mjer, en þess 
vil eg einungis biðja yður, tigni herra, að þjer eigi 
sendið mig slíka forsendingu, því að svo mikil 
ógæfa hefur mjer viljað til á ferðum mínum, að eg 
hefi strengt þess heit, að fara aldrei optar út fyrir 
landsteinana. Varð kalífinn gramur yfir mótspyrnu 
minni, en frjetti mig samt um ferðir mínar og það, 
sem mjer hafði til viljað, hlaut eg að segja honum 
ýtarlega frá öllu. Þá mælti kalífinn: kæri Síndbað, 
nú skil eg, hví þú skorast undan för þessari, en 
fyrir krapt veldis míns leysi eg þig frá heitstreng- 
ingu þeirri, er þú hefur gjört, og vil eg víst, að þú 
farir. Skaltu nú tafarlaust búa þig á stað, því að 
á morgun hlýtur þú að byrja förina. 

Það skildi eg, að eigi mundi tjá að mæla á móti 
Þessari hinni hörðu skipun kalífans. Fór eg því 
heim til mín, ráðstafaði eigum mínum, og leitaðist 
við, að fylla huga minn með von og afli; eg hugg- 
aði mig við þá hugsun: leið lífs þíns er ákvörðuð af 

áðugum guði. Daginn eptir fór eg til kalífans, til 
fa að taka við brjefinu og gjöfunum; ljet kalífinn 
telja mjer þúsund gullpeninga í farareyrir; fjekk 
hann mjer og brjefið, og hafði hann ritað það sjálf- 
ur; síðan kvaddi hann mig, og bað mig að lifa heil- 
ann. Í hallargarðinum biðu úlfaldarnir, klyfjaðir 
með sjöfunum; var söðull á einum þeirra, er eg átti 


182 Ferðir Sindbaðs. 


að hafa til reiðar; margir þjónar biðu mín og hjá 
úlföldunum. Stje eg nú á bak, og lagði á stað; var 
eg harmþrunginn mjög, er eg sá turnana á Bagdað 
smátt og smátt hverfa, því að mjer datt í hug, sem 
von var til, að vel mætti svo fara, að eg aldrei 
kæmi aptur. Á allri leiðinni talaði eg ekkert orð; 
og komum vjer nú innan skamms ofan að, þat 
er skipið lá; ljet eg þá þegar taka ofan af eykj- 
unum, og flytja allt á skip, því að eg hafði eigi 
frið, fyr en eg væri kominn heim aptur. Var nú 
allt tilbúið; ljet eg þá þjónana ganga á burtu, og 
fara aptur til höfuðborgarinnar; en eg stje á skip, 
og hjeldum vjer nú til Serendyb. Gekk ferðin eink- 
ar vel, vjer hrepptum engan storm eður andviðri, og 
hvorki rastir nje grynningar tálmuðu fyrir oss; kom- 
umst vjer á örstuttum tíma til Serendyb. Varð eg nú 
harla glaður; gekk síðan fyrir konung, og fleygði 
mjer fyrir fætur honum, og mælti: mildi herra, kalí- 
finn í Bagdað, herra minn, sendir yður kveðju sína, 
og þar með vináttu sína og þakklæti. Varð hann 
harla glaður yfir brjefi yðru, og gjöfum þeim, er 
þjer senduð honum; bauð hann mjer, að eg skyldi 
fara til ríkis yðvars, og sýna yður lotningu og þakk- 
látsemi fyrir sína hönd. 

Að því mæltu rjetti eg konunginum brjef kalí 
fans, og las hann það með hýrleitu og gleðilegu yf 
irbragði; síðan snjerist hann að mjer, og tók blíð- 
lega í hönd mjer. Er mjer það mikil gleði, „Sínd- 
bað, mælti konungur, að sjá þig aptur, því að €8 
hefi hugsað um þig á hverjum degi, síðan þú fórst 
hjeðan. Skoðaði hann nú „gjafirnar, og sýndist ár 
nægður mjög; og að lyktum kvaddi hann mig mildi- 


Ferðir Sindbaðs. 183 


lega, og hjet mjer því, að eigi skyldi á löngu líða, 
áður eg fengi það brjef til varðveizlu, er hann ætlaði 
að rita kalífanum. Leið og eigi langur tími, þangað 
til eg fjekk brjefið; og skundaði eg nú til konungs 
deginum eptir, til þess að kveðja hann, því eg hafði 
engan frið, svo mjög fýsti mig heim. Var eg allur 
sem á glóðum, og eigi má eg lýsa óþoli mínu. Var 
eg hjá konungi svo sem eina stundn, og talaði á 
þeim tíma við hann um ýmsa hluti. Loksins kvaddi 
eg konunginn, fleygði mjer fyrir fætur honum, kyssti 
jörðina, og fór á burtu síðan. En er eg gekk fram, 
skrýddu ráðgjafar konungsins mig heiðurs- klæðum, 
og fengu mjer ríkulegar gjafir frá konungi; hafði 
hann boðið, að svo skyldi vera. Þótti mjer harla 
mikið koma til mildi konungsins, og beiddi ráðgjaf- 
ana, að bera honum kveðju mína og þakklæti. Sið- 
an fór eg heim, og áður en kvöld var komið, var 
eg kominn á skip, og hjeldum vjer nú í hraðbyri á 
stað. Var eg nú eins glaður og vongóður, og eg 
fyr hafði verið kvíðinn, og grunaði mig eigi hið 
minnsta um það, að vjer innan skamms ættum að 
rata í harðar þrautir. Því að einhvern morgun hróp- 
aði sá, er vörð hjelt í reiðanum uppi, með hárri 
röddu, að skip væri í vesturátt. Leið nú eigi á 
löngu, áður en vjer eygðum það líka, og hugði stýri- 
maður vandlega að skipinu; hann mælti loksins: nú 
munum vjer búast til varnar, því að þetta er hættu- 
legt ræningjaskip, og fullt grimmra morðvarga. Varð 
eg nú óttasleginn, og þótti mjer eigi vænlega á- 
horfast, bar nú ræningjaskipið skjótt að. Ræningj- 
atnir drógu upp dreyrrauða fánu, og hrópaði foringi 
Þeirra til vor, hvort að vjer vildum gefast upp bar- 


184 Ferðir Sindbaðs. 


dagalaust. En stýrimaður vor var maður hugrakk- 
ur og hraustur, og sá hann það reyndar, að vjer 
varla mundum geta staðist svo styrkan og vel vopn- 
aðan óvin; en engu að síður svaraði hann með hárri 
og djarfmannlegri röddu, að þeir skyldu koma, ef 
þeir þyrðu, og taka skip vort sjálfir. Sigldu ræn- 
ingjarnir þú fast upp að skipi voru, og sáum vjef 
þá, að uppi á þiljunum var alsett vikingum, er höfðu 
brugðin sverð, og skegg mikið á andliti; biðu þeir 
þess, að foringinn gæfi þeim merki til þess, að veita 
oss atgöngu. Og er skipið var komið svo nærri 08S; 
að ná mátti höndum saman, þá kallaði foringinn, 
að þeir skyldu hlaupa upp á skipið. Komu víking- 
arnir nú með krókstjaka, og kræktu í skip vort; 
jafn vel þó að vjer leituðumst við, að verja þeim upp- 
göngu; rákust nú skipin hvort á annað, með ógur- 
legu braki og brestum.  Óðu nú víkingarnir upp á 
skip vort með emjan og illum látum, brugðnum 
bröndum og skældum ásjónum, og veittu oss harða at- 
göngu. Varðist stýrimaður hraustlega, og veitti vík- 
ingunum mörg sár; eg tók og sverð “sitt mikið, 0$ 
gekk fram af öllu megni. Urðum vjei ýmist að 
hörfa undan, eður vjer hröktum víkingana; var stýri- 
maður vor alla jafna fremstur, og hjó til beggja 
handa; mátti þar sjá margan hjálm klofinn, og margð 
brynju slitna, og margan höggvinn armlegs, 08 
margan haus á fljúgandi ferð. En hreysti vor ko“ 
fyrir ekki, því að vjer hlutum að bera lægra hlutð; 
þar sem þrír víkingar voru um einn af vorum mönn“ 
um. Tóku kraptar vorir að rjena, og blóð og sveit! 
rann niður hvervetna; vildi stýrimaður þá, að vjé" 
gjörðum hina síðustu tilraun, og kallaði saman all 


Ferðir Sindbaðs. 185 


menn vora; síðan fylkti hann oss í breiðfylkingu, 
og æddum vjer nú allir með dauðans ákefð á móti 
víkingunum, og hopuðum eigi hið minnsta; og ekki 
hirtum vjer, þó að einhver fjelli af vorum mönnum, 
heldur gengum vjer yfir náina, því að nú var eigi 
um annað að gjöra, en að sigra eður falla. Urðu 
fjandurnir smeikir út af æði voru, og máttu eigi 
standast áhlaupið; veittu þeir því litla mótvörn, og 
fjellu eins og gras fyrir ljáum. Vorum vjer þegar 
teknir til að að æpa siguróp, og álitum sigurinn vís- 
an; en þá kom ógæfa vor, og stýrimaður fjell nið- 
ur á þiljurnar, er hálar vöru orðnar af vatni og 
blóði. En undir eins og víkingarnir sáu það, þá 
Björðu þeir harða atlögu, og hlutum vjer að hopa 
undan. Þá var úti um oss, því að stýrimaður vor 
Varð handtekinn, og fluttur yfir á víkingasnekkjuna. 
Þá gáfustum vjer upp, fengum óvinunum vopn vor, 
og vorum vjer þegar handteknir. Voru skipin nú 
hreinsuð af dreyra og sjó, og líkunum fleygt útbyrð- 
is; síðan var haldið á burtu. Höfðum vjer látið 
fjörutigi manna í orustunni, en sextán voru! eptir; 
Víkingarnir höfðu látið meita en tíutigi manna, en 
Vjer vorum leyndir því svo sem varð. Þþóttumst vjer 
Þess nú fullvissir, að vjer mundum allir höggnir 
Verða; en það varð eigi, því að þá er víkingarnir 
höfðu rænt oss því, er vjer höfðum meðferðis, sigldu 
Þeir til borgar nokkurrar við Afríku - haf, og seldu 
Oss mansali. Urðum vjer því fegnir, er vjer feng- 
um lífi að halda; og reiddi eg mig uppá forsjón 

Tottins í neyð minni. Kaupmaður nokkur keypti 
Mig, tók mig heim til sín, fæddi mig og klæddi; og 
Et eg var orðinn alheill sára minna, spurði hann mig 


186 Ferðir Sindbaðs. 


hvort eg kynni nokkura iðn; en er eg kvaðst enga 
numið hafa, spurði hann mig að, hvort eg kynni að 
skjóta at boga. - Já, mælti eg, því að í æsku minni 
tiðkaði eg mjög bogaskot, og hefi eg eigi lagt þá 
list fyrir óðal. Var það og satt, því að eg var bog- 
maður góður. Fjekk kaupmaðurinn mjer þá boga og 
örvamæli; síðan ljet hann sækja taminn fil; settust 
um vjer þá á bak honum', og riðum út á mörk eina 
mikla, er var nokkuð fyrir utan borgina. Bauð kaup- 
maðurinn mjer, að eg skyldi klifra upp í eina eik, 08 
mælti: þegar dimmir af nótt, þá mun mikill fjöldi 
fila koma fram úr mörkinni, til þess að gamna sjer 
hjerna út á engi þessu, skaltu skjóta á þá, er þeir 
fara fram hjá, og ef þú verður svo heppinn, að fella 
nokkurn þeirra, þá skaltu þegar láta mig vita. Fjekk 
hann mjer nú matarforða nógan, og reið aptur heim 
til borgarinnar; en eg klifraði upp í eikina, og satí 
laufinu, þar til er dimmt var orðið; var eg með öllu 
óttalaus, því að eg var svo hátt uppi, að eg þóttist 
þess fullviss, að ekkert dýr mundi geta unnið mjer 
nokkurt mein. Leið nú nóttin þannig, að eg sá eng“ 
an fil; en um sólar uppkomu heyrði eg traðk mikið 
og hark, og sá eg brátt, hvar fílarnir, komu stikandi 
yfir grundina, og gengu fram hjá eikinni, sem €8 
satuppií. Voru það meir en hundrað fílar. Dró €8 
þá upp bogann, og skaut á marga fíla, en særði eng“ 
an, enda þó eg allt af hitti. Loksins tók eg til að 
verða gramur yfir slíkri óheppni: þá fjell einn fill til 
jarðar; hafði örin flogið í gegnum augað, og inn Í 
heilann. En undir eins og filarnir sáu dýrið falla; 
tóku þeir á rás, og runnu inn á mörkina. Varð €8 
nú feginn mjög, út af heppni minni; fór eg þá ofar? 


Ferðir Sindbaðs. 187 


úr trjenu, og horfði á hina miklu skepnu, er eg hafði 
að velli lagt með svo lítilli ör. Síðan fór eg heim 
til borgarinnar, og sagði hússbónda mínum frá, hversu 
farið hefði. En hann gladdist harla mjög, og hjelt 
mjer góða veizlu. Stigum við síðan á fil, riðum á 
burtu, og grófum dýrið í jörðu; því að það átti að 
morkna í sundur, svo að tennurnar næðust úr kjálk- 
unum; en þær eru dýrmæt kaupvara.  Reið kaup- 
Maðurinn nú aptur heim til borgarinnar; en eg fór 
upp í eikina; og á hverjum degi skaut eg einn fil, 
eg var að því verki samfleytt í tvo mánuði. Bar þá 
svo við, að eg sat uppi í eikinni einhvern morgun, 
eins og eg var vanur; var veður mjög fagurt, og 
hafði eg dregið upp boga minn!, og lagt ör á streng; 
þá kom ótölulegur filagrúi fram á grundirnar. Þeir 
stöppuðu fótunum á jörðuna, veifuðu trjónunum, slógu 
halanum á lendar sjer, stundu og öskruðu, og ljetu 
Svo sem væru þeir reiðir og í grimmu skapi. Gekk 
Sá fremstur, er mestur var; en í það sinn fóru þeir 
eigi fram hjá eikinni, heldur stefndu beint á hana. 
Umkringdu þeir nú eikina, teygðu trjónurnar í lopt 
upp, svo sem vildu þeir benda á mig; störðu fast á 
mig, hristu eyrun, og drundu. Skildi eg ekkert í 
látum dýranna í fyrstu: en það sá eg, að þeir mundu 
Vilja mjer nokkuð: og kom yfir mig ótti svo mikill, 
að eg skalf og titraði, kaldur sveiti rann ofan eptir 
mjer öllum, og vissi eg eigi af mjer; missti eg þá 
bogann ofan úr eikinni. En einmitt þetta atvik var 
heill mín, því að ef eg hefði skotið á filana, þá 
Mundu þeir hafa troðið mig fótum og kramið mig í 
sundur; en nú, er þeir sáu, að eg var vopnlaus orð- 
mn, virtist mjer, sem þeim yrði hughægra, því að 


188 Ferðir Sindbaðs. 


þeir urðu hægari, stungu höfðum saman, og drundu 
lágt hverr við annan, og: var sem þeir hjeldu ráð 
um það, hvernig þeir skyldu fara með mig, er var 
svo lítill, í samanburði við þá. Loksins kom sá fill- 
inn, er mestur var, og gekk að eikinni, þar sem eg 
sat, tók utan um hana með trjónunni, og reif hana 
í einu taki, með öllum rótum og feikna miklu af jörðu 
og moldu; fjell eikin nú brakandi niður. Eg fól 
guði á vald sál mína, og varð eg ákaflega óttasleg- 
inn; en sá hinn mikli fill gekk að mjer, tók mig 
liðlega og hægt upp með trjónunni, og setti mig lip- 
urlega, án þess að gjöra mjer nokkurt mein, upp á 
hið breiða bak; síðan rann hann, og allur hópurinn 
á eptir, eptir grundunum, og inn á mörkina, svo að 
jörðin skalf og nötraði undir fótum þeirra; skildi eg 
eigi hið minnsta í þessari ferð, og reiðlagi mínu; 
gekk þetta hjer um bil eina klukkustundu. Þá komu 
filarnir í rjóður eitt stórt í skóginum; var í miðjU 
rjóðrinu hrúga af filabeinum, svo mikil, að hún 
var sem haugur mikill. Þar nam hinn mikli forustt 
fill staðar, og setti mig niður á jörðina; síðan benti 
hann mjer með trjónunni á filabeina- hauginn, 05 
horfði á mig með alvöru -svip, svo sem vildi hann 
ógna mjer. Síðan runnu allir filarnir á burtu, en €8 
varð einn eptir hjá beinahauginum.!: En það er enn 
af fílunum að segja, að þeir hafa eigi optar sjéSt 
um þær slóðir, og má segja það, að furðulegt vit hafð 
dýr þessi, þar sem þau þannig af sjálfsdáðum vís 
uðu mjer á bein þessi, er menn vildu ná með dauða 
þeirra. Mun engi efi á því leika), að staður þess! 
hefur verið legstaður þeirra, og hlýtur hann að hafa 
að hafa verið mörg hundruð ára gamall, því að þar 





Ferðir Sindbaðs. 189 


lágu margar þúsundir filatanna, er voru virði margra 
milíóna gnllpeninga. Þá er eg var kominn til sjálfs 
min, fór eg rakleiðis heim til borgarinnar, til þess 
að segja hússbónda mínum frá fundi þessum. Þótti 
honum svo vænt um, að hann gaf mjer frelsi, og 
hjet mjer því, að eg skyldi fá helming alls þess, er 
eg hafði uppgötvað. Gengum vjer nú skjótlega til 
skógarins, og vísaði eg honum á beinahauginn. Dag- 
inn eptir sóttum vjer filatannirnar á fimm hundruð- 
um fíla. Kaupmaður sá, er eg var hjá, var ráðvand- 
ur maður, og skipti rjettilega á milli okkar 
fundinum, svo að eg fjekk helminginn. Varð eg 
þá svo ríkur, að eg aldrei áður hafði átt slík ógrynni 
af auði; því að þá er eg seldi tennurnar, þá hlaut 
eg sex þúsundir þúsunda gullpeninga fyrir þær. 
Keypti eg mjer þegar skip, ljet á það gull mitt, og 
komst eptir langan tíma, en þó heppilega, aptur 
heim til Bagdað. Og sem eg var búinn að koma 
mjer fyrir, þá skundaði eg til Jarún Raskíðs kaá- 
lífa, og sagði honum frá afdrifum mínum. Hlustaði 
kalífinn vel á sögu mína, og hefur síðan verið mjer 
mildur og ágætur vinur. Ætla eg mjer nú hjeðan 
af, að lifa í elli minni í kyrrð og rósemi, unz dauð- 
inn lýkur æfi minni. 
Þannig lauk Síndbað að segja frá siglingum 
Sinum, og snjeri sjer til Jóseps, er hafði hlustað á 
ann með undrun mikilli; og mælti Séndbað þá við 
hann: öfundar þú mig enn, vinur góður? Þá hneigði 
Vinnumaðurinn sig, kyssti hönd Séndbaðs, og mælti 
af klökkum hug: nei, herra, aldrei mun eg öfund- 
ast yfir auði yðar, því að þjer hafið verðskuldað hann, 
93 náð honum með hættum miklum og þrautum. 


190 Ferðir Sindbaðs. 


Drottinn blessi yður, og gefi yður langa lífdaga. 
Ætlaði Jósep þá að ganga á burtu, því að hann grjét 
mjög. En Sindbað stóð upp, faðmaði hann innilega, 
og mælti: nei, vinur minn, þannig muntú eigi skilja 
við mig; skaltu nú vera hjá mjer, því að eg hefi 
fengið ást á þjer; munum við eigi skilja hjeðan af. 
Þú ert tryggur og góður maður, og hefur þú fylgt 
mjer í huganum um allan hinn hættulega stig, þann 
er“eg hefi hlotið að ganga; hefir þú og kennt í brjósti 
um mig, þá er mjer bljes á móti, en glatt þig yfir 
velgengni minni. Vil eg nú, að þú flytjir þig hing- 
að, ásamt konu þinni og börnum; skulu þau einnig 
vera mín börn, og sjálfur skaltú vera vinur minn 0% 
bróðir meðan eg lifi. Varð Jósep vinnumaður nú 
glaður mjög, sem von var til, og föðmuðust þeir. Flutti 
hann síðan til Síndbaðs, með allt það, er hann átti; 
en Séndbað varð barn með börnunum, og varð mað“ 
ur háaldraður, og andaðist í góðri elli. 
Hjer-lýkur sögunum af Séndbað farmanni. 


191 


Dómarinn. 


Á ríkisdögum Harúns kalífa bjó í Bagdað kaup- 
maður nokkur, er „dlé hjet; hann hafði ásett sjer, 
að fara pílagrímsferð til Mekka, til legstaðar Mú- 
hameðs spámanns. Hann seldi eignir sínar og varn- 
íng, og keypti fyrir það fje, er hann hlaut fyrir það, 
ýmsa gripi, er hann ætlaði sjer að selja aptur með 
ábata í þeim stöðum, er hann mundi fara um. Þá 
er hann hafði keypt nóg af öllu því, er hann þarfn- 
aðist, þá átti hann enn eima þúsund gullpeninga 
eptir, og vildi eigi fara með það fje, því að það 
mundi hafa orðið honum til tafar á slíkri langferð. 
Gekk hann því út, og keypti leirkrukku eina, og 
lagði í hana gullpeningana; síðan tók hann ávöxtu, 
og huldi með þeim fjeð; fyllti hann krukkuna á 
barma af ávöxtum. Þá batt hann dúk ofan yfir 
krukkuna, fór með hana til nágranna síns, er Músta- 
fa hjet; hjelt hann að sá væri hinn beæti vinur 
sinn. Hann mælti við nágrannann: Mústafa, eg á 
langferð fyrir hendi, og veit eg eigi, hvar eg skuli 
Varðveita ávöxtu þessa. Leyf mjer því, að eg megi 
láta þá standa í húsi þínn, þar til er eg kem heim 
aptur. Það leyfi eg þjer gjarnsamlega, mælti Músta- 
fa, settú krukkuna hjer undir stiga þennan, þar er 
henni vel horgið. Setti „dl krukkuna nú undir 
Stigann, kvaddi . vin sinn, og fór daginn eptir til 


192 Dómarinn. 


Mekka með lestamönnum nokkrum. En er hann 
var þangað kominn, þá ljet honum verzlunin svo 
vel, og svo mikið fje græddi hann, að hann hjelt 
ferðinni áfram, enda þótt hann hefði ásett sjer Í 
fyrstu, að halda heim aptur. Hann ferðaðist frá einni 
borg til annarar, fór um allt Sýrland, Persaland, 
Egiptaland og mörg önnur nálæg lönd. Liðu nú 
þannig nokkur ár, og er hann fór að búast til heim- 
farðar, voru sjö ár liðin, frá því er hann fór heiman. 

Á meðan hann var á ferðalagi þessu, hugsaði 
Mústafa ekki tegund um ávaxtakrukkuna; hafði 
hún allt af staðið undir stiganum, síðan Alí hafði sett 
hana þar. Nú bar svo við einhvern dag, að Mústafá 
hafði heimboð, og voru þar vinir hans og kunningj“ 
ar. Var rætt um ýmsa hluti yfir borðum, og meðal 
annars sagði kona Mústafa, að henni þætti harla 
mikið koma til sykraðra ávaxta. Þá hrópaði Mústafa: 
nú rankar mig við, að Álé, sem var nábúi minn fyr“ 
ir löngu, setti hjer undir stigann krukku, fulla af 
ávöxtum; eg mun fara, og gæta að, hvað af henni 
er orðið, og ef hún stendur kyr, þá mun eg færa 
þjer. nokkra ávöxtu, ef að þeir annars eigi erl 
skemmdir orðnir. Að svo mæltu gekk hann fram; 
og fann krukkuna undir stiganum; tók hann lokið 
af, og bragðaði á ávöxtunum; en þeir voru orðnir 
fúlir og skemmdir. Hann gjörði sjer í hugarlund; 
að þeir, er undir væru, mundu vera betri, og hrist! 
því ávöxtuna úr krukkunni; en þá fjellu þar út 
þúsund gullpeningar, og veltust eptir gólfinu. Varð 
Mústafa hissa á þessum hlut, og ætlaði í fyrstu að 
láta fjeð aptur í krukkuna; en þá datt honum í huð; 
að taka það, og láta aðra ávöxtu niður í krukkundi 


Dómarinn. 193 


framkvæmdi hann og óráð þetta; sjálfum sjer til 
smánar og tjóns. En fyrst um sinn lokaði hann 
'krukkunni vandlega, og setti hana aptur undir stig- 
ann; gekk hann síðan inn í stofu, og sagði, að á- 
Vextirnir væru allir skemmdir orðnir; meira talaði 
hann ekki um þann hlut. Undir eins og honum 
gafst færi, fyllti hann krukkuna af óskemmdum sykr- 
uðum ávöxtum, eptir að hann hafði tekið fjeð. Síð- 
an setti hann krukkuna á sama stað aptur. 

Sjö vikum eptir þenna atburð kom Ál aptur 
til Bagdað, úr langferðinni. Hann leigði sjer stórt 
og fagurt hús, og er hann hafði komið sjer vel fyr- 
ir, þá fór hann að hugsa um gullpeningana, og gekk 
til Mústafa ; heimti hann af honum krukkuna. En 
Mústafa svaraði þegar: far þú, vinur minn, og leita 
þú undir stiganum, þá muntú finna hana. Fann Alí 
nú krukkuna, og hristi út úr henni allt það, er í var; 
en gullið vantaði; og ekki fann hann neitt, þó að 
hann rótaði í ávöxtunum. Þá mælti hann: Mústafa, 
í krukku þessari átti að vera ein þúsund gullpen- 
inga, og enginn, nema þú, hefur getað tekið þá; 
vil eg nú, að þú greiðir mjer fje þetta. Hvað er 
Þetta, hrópaði Mústafa, og ljezt vera fokreiður, því 
ákærir þú mig fyrir slíkan þjófnað? Þú hefur feng- 
ið mjer til varðveizlu krukku, fulla af ávöxtum, og 
eg skila þjer aptur krukkunni með ávöxtunum í; hefi 
eg hvorki sjeð eður hreift hana í þau sjö ár, er þú 
hefur á burtu verið. Reyndar var Ál sterkríkur 
Maður, og mundi hann því eigi hafa munað um, þó 
að hann missti eina þúsund gullpeninga; en hann 
hafði allt af trúað því, að Mústafa þessi væri bezti 
Vinur sinn, og gramdist honum því. stórlega þessi 

13 


194 Dómarinn. 


sviksemi; hvatti hann nú Mústafa af mikilli al 
vöru til þess, að skila sjer aptur fjenu. En Mú- 
stafa ljet eigi undan hið minnsta; kvaðst hann aldrei 
hafa snert krukkuna, og bauðst með mikilli frekju 
til þess, að staðfesta sögu sína með eiði. Þá er vel, 
mælti Alí, hrúga þú synd á synd ofan, það varð- 
ar mig engu, en samt skaltú sverja. Leiddi 
hann nú þegar Mústafa fyrir dómara, og ákærði 
hann. Dómarinn hlustaði á, og spurði Mústafa sið- 
an: hverju svarar þú til ákæru þessa manns? Dóm- 
ari góður, mælti Mústafa, mál þetta er mjög ein- 
falt; því að maður þessi fjekk mjer krukku með á“ 
vöxtum í, til varðveizlu, og eru nú sjö ár liðin síð- 
an. Stóð krukkan undir stiga hjá mjer um allan 
þann tíma, og skipti sjer enginn af henni; nú kem- 
ur maður þessi aptur, heimtar krukkuna, og fær hana; 
og sem hann er búinn að leita í henni, þá er hann 
svo blygðunarlaus og ósvífinn, að hann ákærir mig 
fyrir það, að eg hafi stolið þúsund gullpeningum, €r 
hann segir, að hafi átt að veraí krukkunni. Þannig 
er máli þessu varið. Þá spurði dómarinn aptur! 
getur þú unnið eið að því, að þú aldrei hafir sner“ 
krukkuna, frá því hún kom í hús þitt. Það bæði 
get eg, og vil, mælti Mústafa; og vann hann síðan 
eiðinn, og brá honum eigi. Þá gekk Alí heim til 
sín, og hafði borið lægra hluta; en hjarta hans var 
fullt haturs og gremju út af svikum hins illa vinar 
Hann reit bónarbrjef til Æarúns Raskíðs kalífa, 
innti honum frá öllum málavöxtum, og beiddist 
þess, að kalífinn sjálfur vildi rannsaka málið að nýjU“ 
Sendi hann kalífanum síðan brjefið. En er kalífinn 
fjekk það, las hann það, og talaði eigi um. 


Dómarinn. 195 


Nokkrum dögum síðar klæddist kalífinn dular- 
búningi, og fór, ásamt með Gjafar, ráðgjafa, að 
Banga um strætin í Bagdað. Komu þeir nú um 
mörg stræti, og bar þá loks að hliði einu, er var í 
húsagarði nokkrum; stóð hlið opið. —Tunglskin var 
bjart, og sá kalífinn, að smásveinar ljeku sjer inni í 
húsagarðinum, og hlupu og stukku til og frá. Þá 
mælti sá, er elztur var sveinanna: komið, drengir, nú 
Skulum vjer leika söguna um kaupmanninn og dóm- 
arann. Eg skal vera dómarinn; þú, Hassan, skalt 
Vera Alí, en þú, Akmet, skalt vera Mústafa ; þjer 
hinir egið að vera vitni. Já, kölluðu sveinarnir, það 
er gaman, það viljum vjer leika; og voru þeir harla 
Slaðir yfir þessari uppáfinningu Sólímans; hópuð- 
uðust þeir nú í kringum hann. En kalífinn hlustaði 
Vandlega á, því að honum datt þegar í hug bónar- 
brjef Alís; og var honum mikil forvitni á að Sjá, á 
hvern hátt sveinarnir mundu útkljá þetta mál. 

Nú settist Sólíman, er átti að vera dómarinn, 
hiður, og ljezt verða mjög alvörugefinn; en hinir 
tveir, ákærandinn og hinn ákærði, stóðu fyrir fram- 
an hann. Sá hinn litli dómari mælti þá af mikilli 
alvöru: hvað hafið þið að kæra fyrir mjer? Hassan 
Sekk fram, og mælti: herra, maður þessi heitir Má - 
stafa, og hefir hann tekið frá mjer þúsund gullpen- 
inga, er geymdir voru í krukku, sem eg hafði beð- 
ið hann um að varðveita, meðan eg var á langferð; 
En eg hafði fyllt krukkuna efst með sykraða ávöxtu; 
Var fjeð neðst í krukkunni, en ávextirnir ofan á. 

Egar eg heimtaði eign mína, þá fann eg ekkert í 

krukkunni, nema ávöxtuna, en fjeð var horfið. Þá 

Mælti dómarinn: hverju svarar þú, Mústafa? Eg 
13* 


= 


196 Dómarinn. 


svara þannig, mælti hann, að maður þessi fari með 
ósvífna lygi, og að hvorki eg, nje nokkur annar; 
hafi snert krukkuna, og enn síður tekið neitt af því; 
er í henni var. Er eg þess albúinn, hvenær sem 
krafist verður, að staðfesta sakleysi mitt með eiði. 
Gekk hann fram, um leið og hann mælti þetta, 08 
rjetti upp fingurnar, til þess, að vinna eiðinn. Þá 
hrópaði dómarinn litli: nei nei, bíddu við kunningi, 
við erum ekki komnir svona langt enn. Látið mig 
sjá krukkuna. Kom nú einn sveinanna með gler“ 
brot, er átti að vera krukkan. Þá spurði dómarinn! 
Mústafa, kannastú við það, að þetta sje hin sama 
krukka, og þjer var seld til varðveizlu, og sem þú 
segir, að enginn hafi hreift í sjö ár? Já, mælti 
sveinninn, það er sú hin sama krukka. Þá er vel 
mælti dómarinn, nú munum vjer brátt fá að sjá, hvor 
ykkar beggja hefur satt mál að segja. Skulu nú 
tveir reyndir kaupmenn ganga fram fyrir mig. Þá 
gengu tveir sveinar fram, og ljetust vera kaupmen!": 
Dómarinn mælti við þá: herrar góðir, segið mjéf> 
hversu lengi mega sykraðir ávextir geymast óskemmd“ 
ir? Í lengsta lagi í þrjú eður fjögur ár, svöruði 
sveinarnir, því að þaðan í frá eru þeir óæti. Síðan 
ljezt dómarinn opna krukkuna, og smakka á ávöðt“ 
unum. Þetta er kynlegt, mælti hann, þið segið, að 
ávextirnir eigi megi geymast lengur, en um þrigg)? 
eður fjögra ára tíma, en þessir ávextir eru mjög góm 
sætir og bragðgóðir, og hljóta þeir þó að vera S)9 
ára gamlir, ef að Mústafa segir satt. Komið hiPð 
að, kaupmenn, og smakkið einnig á ávöxtunum 
Gengu nú sveinarnir fram, og ljetust smakka á; þe 
hrópuðu þá: það viljum við staðfesta með eiði, 





Dómarinn. 197 


herra, að ávextir þessir eru varla hálfs árs gamlir. 
Þá mælti dómarinn; nú, er því þannig varið, svona 
stendur nú á! Mæl þú, Mústafa, getur þú enn neit- 
að því, að þú hefur farið með krukkuna, tæmt hana; 
og fyllt hana aptur með nýjum ávöxtum. Þá ljezt 
Sveinninn titra og skjálfa, og mælti með hræddri 
röddu: herra dómari, eg hefi stolið fjenu. En dóm- 
arinn mælti: Þá skaltu og skila því aptur, var- 
Mmenni þitt, og skaltu dauða líða, og hengjast á háf- 
an gálga, fyrir ósvífni þína og þjófnað. Þá reis 
hann upp, og sagði málinu lokið; en drengirnir glödd- 
ust mjög, og hófu annan leik. Kalífinn mælti við 
Gjafar, að hann skyldi að morgni sækja Sóléman, 
er hefði látist vera dómari, og koma með hann heim 
til hallarinnar. Gekk hann síðan heim, og undrað- 
ist hann í huga sínum yfir skarpleika sveinsins, er 
Var eigi eldri, en tíu vetra, en sem þó með vitur- 
legri kænsku fjekk útgrundað þann glæp, er dóníar- 
inn sjálfur eigi mátti skilja. 

Morguninn eptir ljet kalífinn sækja Alí og Mú- 
stafa, og ljet einnig gjöra boð eptir tveim hinum 
Mestu kaupmönnum í Bagdað. Kom og ráðgjafinn 
með Sóliman ; talaði kalífinn lengi við sveininn, og 
líkaði vel við hann; því næst bauð hann honum að 
yfirheyra Alí og Mústafa, og reyna að koma þjófn- 
um til að meðganga, á sama hátt, og hann fór að í 
leiknum í gærkveldi. Var Sólíman í fyrstu smeikur 
og feiminn, út af þessari beiðni; en er kalífinn mælti 
við hann fagurlega og góðsamlega, þá fór af hon- 
Um óttinn. Voru nú Alí og Mústafa leiddir fram; 
En sveinninn varð stiltur mjög og alvörugefinn; og 
Svo fór hann vel að öllu, að kalífinn undraðist, og 


í 


198 Dómarinn. 


þótti mjög vænt um. Fór hann að á sama hátt, og 


hann hafði fyr gjört við sveinninn; og loksins varð það, 


með skarpleika hans og kænsku, að Mústafa rugl- 
aðist, og meðgekk glæp sinn með ótta og skelfingu 
Og er svo var komið, snjeri Sólíman sjer til kalí 
fans, og mælti: herra, nú hefur hinn seki játað af- 
brot sitt, en það hlýðir eigi, að eg kveði upp dóm 
yfir honum; munuð þjer það sjálfir gjöra, herra. En 
kalífinn brosti, klappaði honum á kinnina, og mælti 
ekki; því næst snjeri hann sjer með tignarlegri al- 
vöru að hinum seka, og kvað þegar upp yfir honum 


dauðadóm. Var dóminum þegar fullnægt, og fjekk 


Ali fje'sitt aptur. En kalífinn tók sveininn að sjer; 
og ljet ágæta meistara kenna honum alls konar vís 
indi. Var sveinninn iðinn og ástundunarsamur; 0$ 
er hann var fullþroska, gjörði Marún kalífi hann að 
æðsta ráðgjafa sínum, og hjelt hann í meiri háveg“ 
um, en nokkurn annan mann í ríki sínu. Varð Só- 
líman þannig vitur maður og mikill, rjettlátur 08 
hinn ágætasti. 





199 


Albondokani. 


Einhvern dag var Harún Raskíð kalífi á ferð, á- 


samt Gjafar ráðgjafa, um strætin í Bagdað; voru 


þeir klæddir dularbúningi, og með öllu óþekkilegir. 
Gengu þeir til og frá, og komu að sölubúð krydd- 
ara nokkurs; var búðin svo fögur og vel sett, að 
kalífinn gekk inn, og neytti ýmissa hluta þar inni. 
Líkaði honum svo vel kaupmaðurinn, er verzlaði 
með kryddmetið, að hann minntist hans, þá er hann 
var kominn heim til hallar sinnar, og ljet sækja til 
hans hundrað sætabrauð, og ætlaði hann að gefa 
konu sinni þau. Þá ljet hann sækja silfurfat, og 
raðaði brauðunum sjálfur á það harla fagurlega. En 
undir sjer hvert brauð lagdi hann einn gullpening, 
og sendi konu sinni gjöfina, með þeim orðum, að ef 
hún girntist nokkurn hlut, þá mundi hann veita 
henni hann þegar. Skildi drottningin nú, að kalí- 
finn, maður hennar, mundi vera í glöðum hug, og 
ljet hún því biðja hann um eina þúsund gullpen- 
inga, og leyfi til þess að ganga út í borgina, til 
Þess að kaupa ýmsa hluti. Fjekk hún þegar hvort- 
tveggja. Tók hún nú á sig blæju, og huldi ásjónu 
Sína; síðan bauð hún hirðmeyju einni að fylgja sjer. 
Fór hún nú víða um borgina; en hiti var mikill, og 
Varð hún því þyrst; en langt var til hallarinnar. 
Hún vildi heldur eigi fá sjer að drekka hjá þeim, er 


200 Albondokani. 


buðu vatn um torg og stræti, og bauð stúlkunni þess 
vegna, að berja einhversstaðar að dyrum, og beiðast 
svaladrykkjar. Stúlkan gjörði svo sem „hún bauð, 
og barði að dyrum á stóru húsi og fögru. Ungur 
maður og vel búinn opnaði dyrnar, og kom að 
vörmu spori með svaladrykk, og rjetti drottningu- 
Hún tók við, og snjeri sjer við, svo að hinn ungi 
maður mátti eigi sjá framan í andlit henni; síðan 
drakk hún, og fjekk manninum vatnsbikarinn apt- 
ur. Fór hún síðan heim til hallarinnar, og hugsaði 
um, á hvern hátt hún skyldi endurgjalda hinum 
unga manni velvild hans; þá mundi hún eptir silf- 
urfatinu með sætabrauðinu; sendi hún stúlkuna þeg“ 
ar með fatið, og áleit það vera næsta vel valda gjöf. 
En hinn ungi maður hjet Aladín, og var einn af 
hirðmönnum kalifans; var hann auðugur að fje og 
mikils metinn. Þá er hann fjekk fatið, ljet hann 
skila þakklæti til gjafarans, er hann þekkti eigi, 08 
hugsaði ekki framarum þann hlut. Nokkru síðar kom 
þangað næturvörðurinn, er gætti strætis þess, €r 
Aladin bjó í, og sagði frá ýmsum atburðum, er ný“ 
lega höfðu við borið; en er hann gekk á burtu, tók 
Aladín silfurfatið, og mælti: fær þú börnum þínum 
þetta, og láttu þau borða sætabrauðið; munu það 
gleðjast yfir því. Varð maðurinn harla feginn gjöf“ 
inni, skundaði heim til sín, og hugsaði um þá gleði 
er yfir börnin mundi koma. En kona hans kom á 
móti honum í dyrunum, og þá er hann hafði saðt 
henni, hversu á stóð, þá tók hún af honum fatiðs 
og sagði: já, þetta er nú ekki fyrir börn, því að 
þeim hæfir eigi, að bruðla í sig sætinðum; þau €8% 
að borða einfalt brauð. Far þú undir eins út á torg“ 


Albondokani. 201 


ið, og seldú fatið og sætabrauðið fyrir fje, ella 
skaltú fá að sjá, hversu fara muni. Maðurinn þorði 
eigi að mæla á móti konu sinni, heldur fór hann til 
kallara, og beiddi hann um, að selja fyrir sig fatið. 
En kallarinn gekk út á torgið, og hrópaði: komið, 
komið og kaupið sætabrauð, nýbakað sætabrauð ! 
Svo voru sætabrauðin fögur að sjá, að fjöldi 
manna þyrptist utan um kallarann, og vildu margir 
kaupa sætabrauðin. Voru kaupin þegar gjörð; þá 
tók einhver maður eptir því, að merki kalifans var 
stungið á silfurfatið, og hrópaði hann þegar: varið 
yður, því að þessu hlýtur að hafa verið stolið frá 
kalífanum; lítið á hið helga merki hans, sem fagur- 
lega er grafið á silfurfatið. Tók fólkið þá að drifa á 
burtu, hvorr af öðrum, þar til er kallarinn var orð- 
inn einn með fatið. En hann var eigi lengi að hugsa 
sig um; heldur ásetti hann sjer, að fara sjálfur með 
fatið til kalífans, því að það leizt honum ráðlegast, 
úr því sem komið var. Gekk hann fyrir stjórnarann, 
og mælti: drottnari rjetttrúaðra þjóða, fat þetta var 
eg beðinn að selja, og vissi eg: eigi, hvað eg skyldi 
úr ráða, annað en það, að segja yður frá þessum hlut. 
En er kalífinn leit fatið, þá vissi hann eigi, hvað 
hann átti að hugsa; því að fat þetta hafði hann sjálf- 
ur búið út handa drottningunni, og gefið henni það; 
Sramdist honum það því ákaflega, er hann sá, að 
Vinátta hans og góðsemi var fyrirlitin. Einnig vildi 
hann vita, hver hefði selt fatið úr höndum sjer, og 
Vonaðist hann eptir, að því kynni að hafa verið stolið. 
Ljet hann þegar sækja drottningu sína, og bauð henni 
að koma sem skjótast. Hún kom, og kalífinn spurði 
hana með ákefð. mikilli: hefur þú gefið nokkrum fat 


202 Albondokani. 


þetta? Já, mildi herra, mælti hún skjálfandi, því að 
þá er eg gekk í kring í borginni, þá gaf ungur mað- 
ur nokkur mjer að drekka, og fyrir það gaf eg hon- 
um fatið. Varð kalifinn þá rólegri, en þó forvitinn 
um leið, því að hann girntist að fá að vita, hvor sá 
hinn ungi maður væri. Sendi hann þjón einn út, og 
kóm sá aptur með Aladín hirðmann. Þá mælti kalif- 
inn: hefur þú gefið þessari konu að drekka? Já 
herra, mælti Aladín. Hefur þú sjeð ásjónu hennar, 
þá er hún lypti blæjunni frá andlitinu, er hún drakk? 
mælti kalífinn. En í stað þess að neita, eins og satt 
var, þá kvaðst Áladín hafa sjeð andlit konunnar; 
og varð kalífinn þá æfur af reiði. Ljet hann þegar 
sækja böðul, og bauð, að höggva skyldi höfuð af 
„Aladín og drottningu. En böðullinn kom, og breiddi 
uxahúð mikla á jörðina, og benti Aladín þegjandi, 
að hann skyldi falla á knje, svo að hann yrði höggv- 
inn. Hlaut hann að gjöra svo, sem boðið var; snjeri 
hann sjer þá til drottningar, og mælti: kæra frú, 
mjer er ógæfa yðar að kenna, en það sver eg, að eg 
aldrei hefi sjeð ásjónu yðar, og skil eg eigi, hví eg 
hefi svarað á þenna hátt. Fyrirgefið mjer, drottning; 
þjer sjáið, að eg hlýt einnig að deyja, sökum yfir“ 
sjónar minnar. —Grjet drottning þá beisklega, eð 
fyrirgaf hinum unga manni gjarnsamlega; hún huldi 
sig blæju sinni, og beið þess, að hún yrði höggvin: 
Var nú bundið fyrir augun á Áladín, og kraup hann 
á húðinni, en hún var blóði drifin. En er böðullinn 
reiddi til, þá reif Aladín frá augum sjer, stökk upp; 
og mælti við kalífann: herra, veitið mjer af mildi 
yðvarri þá bæn, að eg fái þriggja daga frest, því 2 
eg spái því, að innan þess tíma munuð þjer halð 


Albondokani. 203 


lifað einhver merkilegan viðburð; óg eg set yður höf- 
uð mitt í veð, að yður mun eigi iðra þess, að hafa 
veitt mjer náð þessa. Mælti Aladín þessum orðum svo 
fastlega, að reiði kalífans sefaðist, og mælti hann: 
þann frest mun eg veita þjer, og eins drottningu; en 
ef þú ferð með ósannindi, og dirfist að draga mig á 
tálar með loforðum einum, þá skáltu biðja guð, að 
hann láti þig deyja á þessum þriggja daga fresti, til 
þess, að þú eigi verðir fyrir reiði minni. Síðan bauð 
kalífinn öllum að fara á burtu, og gekk um gólf, þá 
er hann var einn orðinn; var hann sem æðandi ljón, 
og augu hans leiptruðu. Leið nú hinn fyrsti af hin- 
um þremur dögum, og har ekki til tíðinda; en að 
kvöldi hins annars dagsins tók kalífanum að leiðast; 
gekk hann því inn, og klæddist dularbúningi; tók 
hann stigamannaklæði, byssu á öxl, og sverð við 
hlið, og grímu fyrir andlit. Síðan gekk hann út úr 
höllinni um leynidyr nokkrar, og ætlaði hann, ef 
þörf gjörðist, að kalla sig Albondokani, því að það 
Var nafn, er hann hafði valið sjer fyrir dularheiti á 
Þeirri viku; þannig, að hann hafði látið alla her- 
mannaforingja og öll yfirvöld vita af því, að þá er 
nokkur skipun kæmi frá þeim, er hjeti Albondokani, 
Þá væri það sama, sem skipunin kæmi frá arún 
Raskíð, kalífanum sjálfum, því að hann duldist undir 
Þessu heiti. Gekk A/bondokani nú hingað og þang- 
að, án þess að stefna neinn vissan veg, og kom að 
kaupmannastofunni í Bagdað ; var það dýrðleg bygg- 
ing, með mörgum súlnaröðum; þar höfðu hinir helztu 
kaupmenn sölubúðir sínar. Þar hitti hann ungan 
Mann nokkurn, og stóðu margir í kringum hann; en 
hann sagði þeim sögu, og fálmaði skringilega hönd- 


204 Albondokani. 


unum út í loptið, og kallaði upp yfir sig hvað eptir 
annað: og sjer er hvað! það er undarlegt! hefur 
nokkur heyrt annað eins! það er óskiljanlegt! Varð 
„Albondokani af þessu forvitinn, gekk hann því til 
hins unga manns, og mælti: herra minn, segið mjer frá 
þeim hinum undarlega hlut, er mjer virðist að þjer undr- 
ist svo mikillega. Það vil eg gjarna, mælti hinn ungi 
maður; þarna. hefur kona ein gömul legið á knjánum 
lengur -en tvær klukkustundir, og beðið alla þá er fram 
hjá gengu, um ölmusu, og þylur hún upp heilmikið 
úr Áóraninum, og það. svo vel, að undrum. gegnir. 
En enginn hefur gefið henni neitt, herra, og það fær 
mjer undrunar. ' Gekk kalífinn þá að konunni, 08 
hlustaði á hana um stund. Meðan hann var að fara 
ofan í vasa sinn, til þess að ná upp fje handa henni, 
þá heyrði hann hana segja með lágri röddu við kaup- 
mann nokkurn, er fram hjá gekk: herra, viljið þjer 
fá yður fallega og unga stúlku? Kaupmanninum 
brá við, starði hann. á konuna,. og mælti: hví eigi 
svo, ef að hún er fríið, og eg get fengið að sjá hana 
áður. Stóð konan þá upp, benti kaupmanninum, að 
hann skyldi fylgja sjer eptir, og gengu þau bæði á 
stað. "Albondokani vildi sjá, hversu. þessu reiddi 
af;. gekk hann því á eptir þeim, án þess þau yrðu 
hans vör, því að dimmt var orðið. . Konan nam stað“ 
ar við. hús eitt lítið, lauk því upp, og gekk inn með 
kaupmanninum; en „Albondokaní smaug.inn á eptir 
mjög liðlega. Ljós sást í gegnum stofudyr; læddist 
kalífinn að hurðinni, og gáði inn, í gegnum glugfð 
er á var hurðinni. „Sá hann, að þar sat kona, f0r“ 
kunnar fögur; var hún að. hylja andlit sitt með blæj“; 
hún mælti við hina gömlu konu ávítunaryrðum, hv 


Albondokani. 205 


hún þannig hefði leitt karlmann inn til sín óvörum. 
En hin gamla kona mælti: vertu góð, dóttir min, því 
að þessi maður ætlar að eiga þig, og þarftú eigi að 
fælast hann. Síðan mælti hún við kaupmanninn: ef 
að þjer eigið svo mikið fje, að þjer getið gefið kon- 
unni fjórar þúsundir gullpeninga í morgungjöf, þá 
skuluð þjer fá hana. Varð kaupmaðurinn dauðhrædd- 
ur, og mælti: svo. mikið fje á eg eigi til; eg á ekki 
nema tvær þúsundir; en eg vil gefa allt það, er eg 
á, fyrir þessa hina fögru konu. Þá hrópaði konan: 
hvaða rækallans aumingi er maðurinn; far þú burtu 
hjeðan sem fyrst, því að hjer fær þú ekkert; þú 
gengur fagurlega búinn, en átt ekki einn skilding, 
þegar til kemur! „Kaupmannskornið stóð þar þá, 
eins og hundur, dreginn af sundi, og fjekk honum 
svo mikils ræða kerlingarinnar, að hann mátti eigi 
mæla orð; og: fór hann loks á burtu við svo búið. 
Hafði kalífinn allt af staðið fyrir utan: dyrnar, og 
ætlaði að springa af hlátri. En er kaupmaðurinn 
var burtu farinn, þá tók kalífinn til að lemja á dyrn- 
ar með byssu- skeptinu; þar til er kerlingin lauk upp 
bölvandi. og ragnandi. Hafið þjer hægt um yður, 
kona góð, mælti Álðondokani; eg kem bónorðsför 
til yðar, og ætla að eignast dóttur yðar. Eg mætti 
ungum manni, er kom frá yður; hefur hann sagt mjer 
frá öllu; og kvaðst hann eigi hafa getað greitt fjórar 
þúsundir gullpeninga. En mig. vantar. eigi fje, og 
ræð eg yður til, að hleypa mjer inn, því annars mun 
fara illa fyrir yður. Og far þú til fjandans, orgaði 
kerlingin, þú hinn viðbjóðslegi dólgur! snáfa þú út, 
og kom þú að minnsta kosti betur búinn, hvar er 
fjeð þitt? máske í skolti þjer?  Svikarinn þinn! 


206 Albondokani. 


snauta þú nú á burtu, og tef mig eigi lengur. Ætl- 
aði hún þá að skella hurðinni í lás, en kalífinn tróðst 
inn, og skellihló upp yfir sig; tók hann í hönd henni, 
en þótt hún væri nauðug, og leiddi hana þannig inn 
í herbergið, þar er hin unga stúlka sat inni. Bíddu 
nú dálítið fyrst, skrípatröllið þitt, mælti kalífinn; eg 
get greitt fjórar þúsundir gullpeninga út í hönd. 
Greið þú þá þegar, mælti kerlingin, getir þú það, 
þá fær þú stúlkuna. Dró kalífinn þá upp úttroðinn 
peningapung, fleygði honum á borðið, og mælti: hjer 
er fjeð, kerling, og það heldur mikið, heldur en of 
lítið; vil eg nú, að þú gangir þegar til dómarans, 
því að eg geng nú þegar í stað að eiga dóttur þína. 
Eruð þjer með öllu ráði, hrópaði kerlingin, haldið 
þjer, að dómarinn komi þegar í loptinu, hvaða fant- 
ur sem á hann kallar? Þjer getið farið sjálfir, en 
eg mun gæta mín. Þá mælti kalífinn af mikilli al- 
vöru og tign: far þú þegar, og seg dómaranum, að 
Albondokani bíði hans, og að hann skuli hafa með 
sjer öll ritfæri; heyrir þú? Varð kerlingin nú smeik 
við hina skipandi röddu, og fór nöldrandi á stað; 
en hún hugsaði með sjer, að ef að dómarinn hlýddi 
þessu boði, þá mundi tengdasonur sinn eigi verð 
smáræðis fantur. 

Þá er hún kom til dómarans, sat hann, ásamt 
nokkrum öðrum lagamönnum, við langt borð, og var 
allt svo hljótt og kyrt, að hún eigi þorði að mjamta- 
Stóð hún upp við vegginn, og tók dómarinn loksins 
eptir henni; hann mælti við hana heldur hrjóstrungs“ 
lega: hvað vilt þú hingað til vor?  Æ, drottinn 
minn! dómari góður, mælti kerlingin, reiðist mjer 
eigi, því að svo stendur á, að maður nokkur er heima 


Albondokani. 207 


í húsi mínu, og hefur hann hartnær með illu rekið 
mig hingað; skipar hann yður þegar að koma, og 
hafa með yður öll ritfæri, því að hann ætlar að eiga 
dóttur mína. Hver, er þessi hinn ósvífni hundur, 
öskraði dómarinn svo hræðilega, að konan skalf og 
titraði af ótta. Hann heitir ÁAlðondokani, mælti 
konan. Guð hjálpi mjer, hrópaði dómarinn, stökk 
upp og velti stólnum, er hann sat á; og ekki gegndi 
hann neinu af því, er hinir spurðu hann um; burt, svo 
fljótt sem unnt er, kallaði hann, farið á undan, kona 
góð, farið þjer á undan. Gekk kerlingin nú á und- 
an; en henni var eigi unnt að þegja, þá er hún sá, 
hversu skjótlega dómarinn brást við, er hann heyrði 
nafn tengdasonar hennar. Hún mælti þá: dómari góð- 
ur, það getur ekki hjá því farið, að „Albondokani 
hafi einhverntíma gefið yður duglega ráðningu; því 
að þjer eruð sannarlega hræddir um, að þjer munuð 
nú verða hýddur aptur; og eruð þjer víst huglitill 
maður. Þegi þú, kona góð, mælti dómarinn, þegi 
þú í öllum bænum, og flýtum okkur áfram. Gengu 
þau nú hratt áfram, og komu brátt inn í stofuna, 
þar sem „4/ðondokani beið þeirra. Skildi dómarinn 
þá, að kalífinn vildi dyljast, og heilsaði því með 
lotningu, en nefndi eigi nafn hans og tignarheiti. 
Bauð Albondokani honum nú, að búa til hjónasátt- 
málann. Dómarinn settist niður við borðið, tók upp 
blekbyttu sína, en fann engan pappír, því að hann 
hafði í flýtinum gleymt honum heima. Kom þá 
hræðsla mikil yfir dómarann, og reif hann í ofboðum 
hornið af hvítri skikkju, er hann hafði innan undir 
kápunni; þar ritaði hann á hjónasáttmálann. Kerl- 
ingin starði á þetta með undrun mikilli, en mátti 


208 Albondokani. 


loks eigi standast, heldur hrópaði hún hátt: Hverjú 
gegnir þetta? Þessi tengdasonur minn hlýtur að 
vera hinn mesti stigamannahöfðingi í heimi, þar sem 
dómarinn hefur slíkan ótta af honum, að hann rífur 
af sjer flíkurnar, þó að hann hafi gleymt pappír. En 
er. það og ekki háðungarlegt, að eg skuli gefa slík- 
um höfuðfanti dóttur mína, og slíkum svikara! Æ, 
eg vildi að maðurinn minn heitinn lifði núna, því að 
hann mundi hafa rekið slíkt illþýði á burtu. Þannig 
hjelt kerlingin áfram með að emja og veina, þang- 
að til kalífinn skelldi upp yfir sig, og bauð henni að 
þegja. Því að dómarinn var einnig farinn að kreista 
kjúkur, og var. hann þó að reyna, að vera alvöru- 
gefinn, þar sem sjálfur kalífinn var við. Var hjóna- 
sáttmálinn loksins búinn, og fjekk dómarinn kalíf- 
anum hann með mikilli lotningu. Siðan ætlaði hann 
að fara á burtu, og hneigði sig djúpt niður að jörðu, 
en þá hrópaði kerlingin: bíðið þjer við, því að tengda- 
sonur minn mun fyrst greiða yður fje fyrir ómak 
yðvart: En kalífinn mælti, að hann skyldi fara, 08 
gjörði dómarinn svo. Hvað er nú þetta, grenjaði 
kerlingin aptur, eruð þjer þá sá ruddi, að þjer eigi 
gjaldið það sem þjer eruð. bæði guði og mönnum um 
skyldir? Kalífinn hló að kerlingunni, og mælti: 
tengdamóðir góð, nú mun eg ganga heim, og koma 
aptur að kveldi dags á morgun; vil eg að þú gætir 
konu minnar á meðan mjög vandlega. Snemma á 
morgun mun eg senda henni ýmsar smágjafir, og láta 
gjöra að húsi þínu, svo það verði fagurt og hreint- 
Ekki hirði eg um það, nöldraði kerlrngin, en eg skil 
vel, hvað. þú munir hafa fyrir stafni; þú munt ætla 
á stað í nótt; til þess að ræna og stela, svo að þú 


Albóndokani. 209 


hafir eitthvað til að gefa í burtu á morgun; snaut- 
aðu á burtu, og kom þú helzt aldrei. Gekk kalífinn 
nú á burtu, og heim til hallar sinnar. Skipti hann 
nú skjótlega um klæði, og ljet síðan kalla fyrir sig 
ýmsa iðnarmenn og listamenn, og fjölda þjóna, og 
mælti við þá: á morgun um sólar uppkomu skuluð 
þjer fara, og til húss konu nokkurrar, er „Árafa 
heitir; það hús skuluð þjer prýða sem fegurst þjer 
megið, og sparið hvorki gull nje silfur nje marmara- 
stein, nje nokkurn annan hlut, til þess að þjer gjör- 
ið húsið sem dýrðlegast og veglegast. En verki 
þessu skal lokið um miðjan dag, því að öðrum 
kosti læt eg höggva hendur af yður öllum saman. 
Ef konan spyr yður að, hver hafi sent yður, þá svar- 
ið engu, nema því einu, að sá heiti „Albondokani og 
sje tengdasonur hennar; ef hún spyr yður að, hvað 
eg starfi, þá skuluð þjer segja, að þjer vitið það eigi; 
og eigi skuluð þjer með nokkru móti láta á bera, 
að kalífinn hafi sent yður. Skiljið þjer orð mín? 
Hver sá, sem dirfist að brjóta á móti þessu boði, 
hann skal fá þunga hegningu, ef eg annars er drottn- 
ari hinna rjetttrúuðu þjóða. Hjetu allir menn þessir 
því, að þeir skyldu vandlega gæta þess, er þeim var 
boðið; voru þeir og komnir að húsi því, er Arafu 
bjó í, fyrir sólar uppkomu daginn eptir. Hvað vilj- 
ið þjer hingað, hrópaði kerlingin  Vjer ætlum að 
Þrýða hús yðvart, sögðu þeir. Hver sendir yður, slóð- 
arf kallaði kerlingin. Tengdasonur yðar, sögðu þeir. 
Hvað vitið þjer um hann, hrópaði kerlingin, eruð 
Þjer slíkir höfuðfantar, sem hann er? En þeir svör- 
uðu eigi, heldur tóku þeir til að smíða, og börðu og 
brömluðu allt það er af tók. Þá grenjaði kerlingin 


-210 Albondokani. 


aptur: segið mjer, hvern starfa hefur tengdasonur 
minn á hendi? Það vitum vjer eigi, sögðu þeir. 
Hvað heitir hann þá? orgaði kerlingin. „Albondokani, 
„Albondokani, hrópuðu allir smiðirnir í einu, og nú 
var allt á lopti, hamrar, axir, sleggjur, sagir, klöpp- 
ur, meitlar, og hömuðust þeir nú á smíðunum, svo 
að ekkert heyrðist, þó að talað væri. Varð kerling“ 
in loksins með öllu forviða, og hugsaði nú með sjálfri 
sjer, því ekki tjáði lengur að grenja: það skil eg; 
þó ekki skilji eg mikið, að mikill rækallans karl 
hlýtur Albondokant þessi að vera, þar sem allir eru 
dauðhræddir við hann, eins og fjandinn sjálfur væri 
í hælunum á þeim, og enginn vill segja neitt um 
hann, það fer ekki hjá því, að hann hlýtur að vera 
hinn grimmasti og voðalegasti stigamannaforingi Í 
heimi. — En mennirnir hjeldu áfram verkinu, og var 
allt búið á rjettum tíma; var nú gólfið í húsinu lagt 
með skyggndum eg gljáandi marmarasteini; veggirn“ 
ir voru þaktir silkidúkum, og prýddir fegurstu mynda“ 
spjöldum. Fyrir framan gluggana hjengu þungir 
gullofnir dúkar, og allt var sett á hinn fegursta hátt, 
er verða mátti, og ljómuðu hvervetna fagrir gim- 
steinar, gull og silfur. Fóru mennirnir nú heim, 08 
galt kalífinn þeim höfðinglega fyrir verkið. Ljéf 
hann síðan þjóna nokkra koma, og tók dýrmæt klæðis 
hússbúnað, silkidúka, pell og purpura, og marg“ 
víslega gripi, og bauð þeim að færa þetta konð 
þeirri, er Árafa hjet, og heilsa frá Albondokani; 
bannaði hann þeim að mæla fleira. Og er þeir kom! 
til kerlingarinnar, þá varð hún í fyrstu orðlaus 2 
undrun, er hún sá allar gjafirnar; spurði hún hvort 
þeir eigi hefðu villst, og ættu að fara eitthvað an“ 


Albondokani. 211 


að. En þeir kváðu nei við, og heilsuðu frá Ál- 
bondokani; síðan tóku þeir gjafirnar upp, lögðu þær 
á borð og stóla, og gengu á burtu. Þá hrópaði kerl- 
ingin upp yfir sig: guð komi til, miklum skelfing- 
um hlýtur tengdasonur minn að hafa stolið, er hann 
getur sent mjer slíkar gjafir! Síðan skundaði, hún 
til kunningjakona sinna, og beiddi þær, að hjálpa 
sjer til, að raða dálítið niður í húsi sínu, áður en 
kveld kæmi. Urðu konurnar nú forvitnar, eins og 
stundum ber við, og hlupu allt það er fætur toguðu. 
Kom yfir þær undrun mikil, er þær sáu húsið, er 
áður hafði líkst kofa, en sem nú var orðið eins og 
hin fegursta höll. Hverju gegnir þetta, hrópuðu kon- 
urnar, hvað hefur við borið? Það er víst ekki ein- 
leikið; nei, að sjá þessar hinar dýrðlegu myndir; en 
hvað dúkarnir og gluggablæjurnar eru glæsilegar! og 
allt af silki og gullvefnaði; hvernig stendur á öllu 
þessu? Það hefur tengdasonur minn látið gjöra í 
dag á nokkrum klukkustundum, mælti kerlingin. 
Hvað þá, hrópuðu konurnar, tengdasonur yðar? Hver 
er sá? Hvaðan er hann kominn, er eigi veit aura 
sinna tal? Hvaða iðn stundar hann? Æ, veinaði 
kerlingin aumkunarlega, jeg held raunar, að iðn 
hans sje ekki svo heiðarleg, sem skyldi; hann vill 
eigi segja frá, hvernig á sjer standi, og virðist mjer 
ekki annað, en hann muni vera stigamaður. það 
leikur enginn efi á því, hrópuðu konurnar, biðjið þjer 
hann í öllum bænum, að hlífa oss og eignum vorum. 
Verið óhræddar, mælti kerlingin, hann mun varla 
hirða um það, er þjer eigið, því að það er smælki 
eitt, enda hirðir hann og eigi um smámuni eina, því 
að það megið þjer sjá, að hann er enginn aumingi. 
14* 


212 Albondokani. 


Á meðan þær voru að málæði þessu, komu marg- 
ir þjónar frá kalífanum, allir í dularklæðum, og báru 
stórar karfir með mat, kryddmeti, og sætum drykkj- 
um, þeir mæltu við kerlinguna: frú, tengdasonur yð- 
ar sendir yður þessa hluti; mælti hann, að þjer skyld- 
uð gæða yður, ásamt kunningjakonum yðar og ná- 
grannakonum, en kona hans á þó að fá það, sem 
bezt er. Þá hrópaði kerlingin: segið mjer, hver er 
maður dóttur minnar, er svo er ríkur vg voldugur? 
Albondokani, svöruðu þjónarnir; settu þeir síðan allt 
það, er þeir báru, á borðið, og fóru á burtu. Varð nú 
handagangur í öskjunni, því að konurnar fjellu yfir 
matinn, og höfðu góða lyst á honum; samt voru þær 
svo hæverskar, að þær skildu það bezta eptir, handa 
Albondokani og konu hans. Var nú hver lofræðan 
eptir aðra haldin yfir „dlbondokani, meðan krásirnar 
entust, og allar konurnar óskuðu sjer, að þær ættu 
slíkan tengdason. Hvað er að því, sögðu þær þá, 
þó að maðurinn ræni og steli, þegar hann hefur nóg 
fje, og er örlátur? Lifi Albondokani! Gengu nú læti 
þessi langa stund; og er konurnar voru komnar heim 
til sín, þá var það komið á svipstundu um allan bæ- 
inn, að Árafa ekkja væri búin að eignast nafntog- 
aðan og ógurlega auðugan ræningja| fyrir tengdason 

Nú barst og fregn þessi til kaupmannsins, sem 
fyr var getið, er hlaut að fara við svo búið á burtu; 
sökum þess, að hann vantaði fjórar þúsundir gull- 
peninga. Var hann eigi búinn að gleyma íllyrðum 
kerlingarinnar og háðyrðum, og því, að hún rak han" 
út. En hann var maður hefndargjarn mjög, og varð 
hann því feginn fregn þessari, því að hann bjóst við. 
að geta hefnt sín á kerlingunni. Gekk hann því til 

14 


Albondokani. 213 


lögreglustjórans skyndilega, og mælti við hann: herra, 
í kveld munuð þjer veiða vel, því að Árafa 
ekkja hefur gipt dóttur sína nafntoguðum ræningja, 
og er mjer það vel kunnugt, að skelmir þessi hef- 
ur látið flytja ógrynni auðs og gersema í hús henn- 
ar, og ætlar þangað sjálfur, þá er dimmt er orðið. 
Er yður því ráðlegast, að bjóða hermannaforingjum 
yðar, að fara með lið að húsinu um tíundu stundu; 
mun þá ekki ræningi þessi undan komast; en sjálf- 
ur heimta eg einungis það, að stúlka sú, er fúlmenni 
þetta hefur tekið, verði fengin mjer í hendur. „Varð 
lögreglustjórinn harla glaður við þessa fregn, og um 
tíundu stundu fór hann á stað, með fjögur hundruð 
manna, og tvo flokksforingja; hjet annar S4amama, 
en hinn Fassan; kaupmaðurinn var og í för með 
þeim. Komu þeir nú að húsinu, og fylltu upp allt 
strætið, en Skamama gekk að dyrunum, og barði 
með járnkylfu á dyrnar svo gríðarlega, að húsið skalf 
allt og titraði, og ætlaði í sundur að liðast. Upp 
með dyrnar, orgaði hann, hjer er lögregluliðið, ljúk- 
ið upp, mannfýlur! En Skamama var sjálfur hin 
versta mannfýla, og manna grimmastur og fólskast- 
ur. Varð kerlingin nú mjög hrædd, er hún heyrði 
brakið í húsinu, og orgið fyrir utan dyrnar; en hún 
rjeði það af, að ljúka eigi upp. Beið Skamama nú 
nokkra stund fyrir utan. En loksins tók honum að 
leiðast; hann snjerist að lögreglustjóranum og öskr- 
aði: Hví stöndum vjer hjer til smánar og háðungar ? 
á eg að mölva hurðina upp, hún stenzt varla til 
lengdar, og því fyr, sem vjer komustum inn, því fyr 
Náum vjer gripunum og ræningjanum. Lögreglustjór- 
inn ætlaði þegar að veita orðum þessum samþykki, þeg- 


214 Albondokani. 


ar Hassan, hermannaforinginn, gekk fram; hann 
var maður góðhjartaður og stilltur, og mælti; herra, 
þess hljótið þjer að gæta, að saga kaupmannsins er 
eigi sönnuð, og að vjer erum fyrir framan húsdyr 
ekkju nokkurrar, er engan mann hefur, er verji hana, 
eður taki málstað hennar, og þarf því verndar lag- 
anna við, ef nokkur þarf þeirra. En þjer skuluð 
gjöra það, ef þjer viljið, fyrir mjer; eg mun halda 
höndum mínum frá þessari synd. Hvað þá, öskraði 
Skamama, mannfýlan er þarna inni, og fjandinn 
"sjálfur sæki hann, ef eigi verður lokið upp.  Ljúktu 
upp kerlingarókindin þín, grenjaði hann, og lamdi 
allar dyrnar utan með kylfunni. Eg lem hurðina í 
sundur í þúsund stykki, hrópaði hann, ef að þú lýk- 
ur eigi þegar upp, ljúktú upp ræningjaklefanum, þín 
auma kerling, og flýttú þjer, því að hjer er Skam- 
ama og blóðflokkur hans. Heyrði kerlingin nú allt 
þetta inn til sín, og skalf eins og hrísla. Æ, guð 
hjálpi okkur, veinaði hún, þar er lögregluliðið kom- 
ið; það er allt saman ólukku ræningjanum að kenna; 
hvað á eg nú til bragðs að taka? Dóttir hennar var 
miklu hughraustari, og leitaðist á allan hátt við, að 
hressa kerlinguna upp; far þú að dyrunum, móðir 
mín, og segðu þeim, að hjer sje enginn ræningi, 08 
bið þá, að láta okkur hafa frið; loka þú dyrununt 
vel, og láttú engan komast inn, því að vel getur 
skeð, að við fáum aðstoð enn.  Hresstist kerlingin 
nú dálítið, og er nokkuð hægðist um úti fyrir, þá 
hrópaði hún: hvað viljið þjer? hjer er enginn maður 
inni, nema konur tvær, sem ekkert hafa gjört fyrir 
sjer. Ljúktú upp, ljúktú upp, óhræsið þitt, öskraði 
Skamama, og lamdi enn gríðarlegar á dyrnar; hús 


Albondokani. 215 


þitt er ræningjaklefi; hjer er lögregluliðið fyrir ut- 
an; vjer skulum hreinsa innan hreysið þitt, kerling! 
ljúktú upp, ella molum vjer hausinn bæði á þjer og 
dóttur þinni. En kerlingarauminginn lokaði dyrun- 
um, svo vel sem unnt var; kvaðst hún engan ræn- 
ingja hýsa, og sagðist með engu móti opna dyrnar. 
Síðan gekk hún inn til dóttur sinnar, tók til að hrína 
upp yfir sig af dauðans hræðslu, og mælti: æ, ef 
faðir þinn lifði, eða ef bróðir þinn væri hjer, þá mundi 
enginn voga sjer þannig að okkur. Eg vildi óska, 
að veslingurinn hann A/ðondokani ekki kæmi, því 
að hann mundi verða rifinn í sundur, og gæti samt 
eigi veitt oss lið. „Skamama öskraði á meðan úti á 
strætinu, eins og bandvitlaust ljón, jós úr sjer hræði- 
legum skömmum og smánaryrðum, og lamdi húsið 
utan, svo að brakaði í hverju trje.  Vjer skulum 
kveikja í bannsettum kofanum, hrópaði hann; brjót- 
ið nú skrárnar frá, hermenn, því að nú er eigi til 
eins að bíða lengur, fljótt nú! En Fassan ljet slíkt 
athæfi ekki fá framgang, heldur hjelt hann hermönn- 
unum í skefjum, og mælti: vjer förum lengra, en 
lögin leyfa, og höfum vjer eigi rjett til slíkra hluta; 
má vel vera, að klögunin sje ósönn; eg bið yður, 
Verið stilltir, því að æði og framhleypni getur ollað 
miklum óhöppum. Hvað þá, hrein Skamama upp 
Yfir sin, gætum vjer eigi köllunar vorrar? hvað 
Varðar oss um kvennsniptir þær, sem þarna eru inni 
fyrir? far þú á burtu, mannleysa! því að hjer þarf 
djarfleika og hraustleika. Far þú í kvennahóp.. því 
að þar áttú heima. En assan var stöðugur á máli 
Sínu, og tálmaði því, að dyrnar yrðu brotnar upp; 
Voru þær til allrar lukku úr eikitrje, og rambyggileg- 


216 Albondokani. 


ar mjög, svo að þær stóðust nokkurn veginn kylfu- 
högg þau, er Skamama veitti þeim. 

Nú er að segja frá kalífanum, að þá er dimmt 
var orðið, tók hann stigamannaklæði, og gekk, án 
þess að nokkur þekkti hann, að húsinu, er lögreglu- 
liðið stóð fyrir utan, og brjóta átti upp. Tók hann 
að hugsa með sjálfum sjer, hverju þyss sá gegndi, 
er á strætinu var; gekk hann nú áfram, þar til er 
hann komst inn í hermannahópana, og heyrði, hversu 
komið var, og öskur það og ill læti, er Skamamd 
hafði í frammi, og friðarorð Massans. Reiddist kali- 
finn ákaflega við Sfamama, og hjet honum í huga 
sínum þungri refsingu, fyrir sakir frekju hans og ó- 
svifni. Leit hann nú allt í kring um sig, til þess, 
að finna einhverjar dyr á húsinu, en allstaðar var 
fullt af hermönnum. Við hliðina á húsinu lá höll 
ein, er átti einn af hermannaforingjum kalífans; sá 
hjet Júnís; datt kalífanum þegar í hug, að hann 
mundi komast af þakinu á þeirri höll og yfir á þakið 
á húsi því, er Arafa bjó í. Gekk hann nú skyndi 
lega að hallardyrunum. Kom þá á móti honum þræll 
nokkur, mikill sem tröll, og hrópaði til hans illilegðs 
hvort hann ætlaði. En kalífinn var stór maður 08 
hinn hetjulegasti; hann mælti við þrælinn reiðuglegð; 
og með dimmri röddu: hvað skiptir það þig, þú hinn 
aumi þræll? Kalla þú þegar herra þinn. En þræll- 
inn skelfdist, er hann leit framan í hin leiptrandi 
augu kalífans; skundaði hann til herra síns, og mælti 
herra, fyrir utan dyrnar er maður nokkur, mikill 08 
voldugur sem ljón; hann bauð mjer að kalla á yðun 
og rödd hans er sem þrumugnýr. Hvað segir þú 
hrópaði Júnís, og varð. fokreiður, hverr dirfist að 


Albondokani. 217 


smána þjóna mína? Stökk hann upp, þreif öxi mikla, 
og ruddist út, beljandi af bræði, til þess að hegna 
þessum hinum ósvífna manni. Hvar er mannfýlan? 
hrópaði hann hvað eptir annað. Hjerna er maðurinn, 
mælti kalífinn stillilega og tignarlega. En er Júnís 
heyrði rödd kalífans, þá þekkti hann hana þegar, og 
fjell til jarðar, svo sem lostinn af reiðarslagi; hann 
hrópaði: herra, fyrirgefið mjer, og skipið mjer allt það 
er þjer viljið. Þá mælti kalífinn: þú hinn lati og 
dauflegi þjón, heyrir þú eigi harkið og hávaðann úti 
á strætinu?  Veiztú eigi, að ósvífnir og ótrúir þjón- 
ar hræða fátækar, saklausar og hjálparlausar konur, 
á meðan þú sjálfur liggur hreifingarlaus á legubekki? 
Er þetta trúleiki þinn? Mildi herra, mælti Júnís, 
eg skal flýta mjer — Nei, mælti kalífinn, nú mun 
eg sjálfur útkljá mál þetta, fyrst að eg er kominn; 
skaltú nú hjálpa mjer til þess, að komast upp á 
Þakflötinn á húsinu. Kom Júnis nú með stiga og 
kaðla, hjálpaði kalífanum ofan af þakinu, og beiddi 
hann margfaldlega fyrirgefningar. Í þetta sinn mun 
eg fyrirgefa þjer, mælti kalífinn, og stje í því bili 
ofan af þakfletinum, og komst að lokuðum dyrum, 
er voru á stofu þeirri, er Árafa og dóttir hennar 
sátu báðar í, og hlustuðu kveinandi og skjálfandi á 
hávaðann, er var úti á strætinu. Á miðri hurðinni 
Var stórt kringlótt gat, og sá kalífinn í gegnum gat- 
ið, hversu menn hans höfðu skrýtt herbergið fagur- 
lega; því að hann varð nær því blindaður af þeim 
hinum gullna ljóma, er streymdi frá veggjunum og 
Optinu á enum fagra sal; líkaði honum vel, er hann 


Sá þetta. Síðan hlustaði hann eptir því, er þær töl- 


þ 


uðust við, og heyrði hann, að kerlingin var að tala 


218 Albondokani. 


um sjálfan hann, Albondokani, og valdi honum hin 
mestu atyrði og hrakyrði; en kona hans tók málstað 
hans öfluglega, og rak ávítur kerlingar á bak aptur. 
Ef að hann væri hjer, sagði hún, þá mundi hann 
einn tvístra illþýði því, er hjer er fyrir utan; svo €r 
hann hetjulegur og mikillegur að líta. Þótti kalíf- 
anum nú vænt um; og vildi hann nú gjöra vart við 
sig. Hann tók lítinn stein, og kastaði honum svo 
lipurlega, að hann kom í ljósið, og slökkti það. 
Hverju sætir þetta, mælti kerlingin, þar slokknaði 
ljósið. „Kveikti hún á kertinu aptur. En kalífinn 
slökkti hið annað, 'og hið þriðja, og hið fjórða, og 
kastaði loksins á hönd kerlingunni. Leit hún þá 
upp, og sá Álbondokani; undraðist hún mikillega: 
Nú, mælti hún, þarna er þá maðurinn þinn, dóttir 
sæl; það sjer á, að hann er bölvaður ræningi, þar 
sem hann kemur inn um reykháfa, er aðrir menn 
ganga inn um dyrnar. Núna ætla jeg samt, að hon 
um hafi verið hollara að koma þenna veg, því ann- 
ars hefði ekki mikið orðið úr honum. Líttu nú á; 
ræningi, hjer er nú lögregluliðið fyrir utan, og ætlar 
að taka þig. Þá mælti „A/bondokani: ljúktú upp 
hurðinni hjerna, eg mun reka menn þessa á flótta- 
Heyrir þú nú, móðir góð, sagði dóttir hennar, hef €8 
ekki sagt þjer, að hann mundi hjálpa okkur, 03 
frelsa okkur úr neyð þessari; þá lauk stúlkan uPP 
fyrir honum. En kalífinn faðmaði hana blíðlega, 03 
hvíslaði að henni: óttastu eigi, því að nú er eg kom“ 
inn. Síðan mælti hann hátt við kerlinguna: konð 
góð, nú vil eg fá að borða, því að eg er svangt! 
mjög. Hvað? þjer ætlið að fara að jeta, hrópað! 
kerlingin; eg hugsaði, að slíkir fantar mundu €/8" 


Albondokani. 219 


hafa matarlyst, þegar lögregluliðið veitir þeim eptir- 
för. Flýttu þjer, kona, skipaði „4lbondokani, eg 
gjöri svo sem mjer líkar, og hirði eigi um lögreglu- 
lið það, er þú talar um. Tók hann nú til matar í 
náðum, og sat við borðið með konu sinni; og átu 
þau og drukku fullkominn fjórðung stundar. En 
kerlingin var orðin forviða af ótta; því að S%amama 
orgaði, svo sem væri hann vitstola, fyrir utan dyrn- 
ar, og lamdi allt húsið utan ógurlega. Þótti kalif- 
anum loksins nóg um ólæti þessi, og tók hann fing- 
urgull af hendi sjer; fjekk síðan kerlingunni það, og 
mælti: fingurgull þetta skaltu færa lögreglustjóran- 
um, og seg honum, að eigandi þess sje þar inni í 
húsinu; skaltu og skipa lögreglustjóranum, að koma 
fyrir auglit mitt, ásamt með hinum tveim flokksfor- 
ingjum, sem með honum eru; skulu þeir hafa með 
sjer lurka, þá er hafðir eru til kaghýðingar. Hvað 
hugsið þjer, mælti kerlingin; haldið þjer, að eg 
sje vitlaus“ Haldið þjer, að lögreglustjórinn muni 
hirða um fingurgull, sem annar eins höfuðfantur á, 
og þjer eruð? Mun hinn illi S4amáma eigi falla 
eins fljótt á knjen, og dómarinn í gær; heldur mun 
hann drepa mig; mun eg alls ekki ljúka upp hurð- 
inni; þjer getið það sjálfir. Þá mælti Albondokani: 
Sjörið þetta fyrir mig, móðir góð, og færist eigi und- 
an; því að lögreglustjórinn þekkir mig, og verið viss 
urn, að hann mun láta að orðum mínum; farið þjer 
nú. Eg get reynt það, mælti kerlingin, en það eitt 
Segi eg, að ef að þjer getið látið sjálfan lögreglu- 
stjórann hlýða skipunum yðrum, þá eruð þjer hinn 
Mesti og voldugasti höfuðfantur á jarðríki, og þá 
mun eg ganga í flokk með yður, og taka til að stela 


220 Albondokani. 


og'ræna. Síðan gekk hún út, og hrópaði: herra 
Skamama, herra Skamama! Hvað vilt þú, kerling“ 
arskömmin þín? hrópaði Skamama. Hvað viljið þjer 
þá sjálfir, herra S%amama, hrópaði kerlingin. Eg 
vil fá fantinn, hrópaði hann aptur, fantinn vil eg fá, 
nornið þitt, tengdason þinn vil eg fá; og ef eg nú 
ekki fæ hann þegar, þá brytja eg þig í sundur. 
Herra „Skamama, hrópaði kerlingin, tengdasonur 
minn hefur fengið mjer fingurgull, er lögreglustjórinn 
á að skoða; eg átti líka að segja, að eigandi fingur- 
gullsins væri hjer inni. Sýn þú mjer hringinn, mælti 
lögreglustjórinn við Skamama. Kerlingin opnaði nú 
dyrnar næsta varkárlega, og fleygði út fingurgullinu; 
síðan lokaði hún aptur dyrunum. En Skamama tók 
upp, hringinn, og rjetti lögreglustjóranum. Og er 
lögreglustjórinn sá hann, setti hann þegar dreyrrauð- 
an; hann hrópaði þá: guð komi til, nú er úti um oss! 
Hvaða vitleysa, hrópaði Skamama, látið mig sjá 
fingurgullið; en lögreglustjórinn rjetti honum það, 
og skoðaði Skamama það síðan við ljós. Hvur fjand“ 
inn, hrópaði hann í dauðans ofboði; kalífinn er þar 
inni; það er fallegt! Varð hann nú óttasleginn mjög; 
og mælti blíðum orðum við. kerlinguna: kona góð; 
mælti hann, hvað viljið þjer skipa oss? Á svei, 
hrópaði hún, kom annað hljóð í strokkinn! eigandi 
hringsins bauð, að lögreglustjórinn skyldi koma, á“ 
samt báðum fyrirliðum sínum, og hafa með sjer 
lurka, þá er menn hafa við kaghýðingu. Skiljið þjer 
mig? Já, mælti lögreglustjórinn, vjer munum strag 
hlýða, kona góð.  Ljet kerlingin nú dyrnar standa 
opnar, og gekk aptur inn í stofu. Guði sje 10, 
mælti hún, fingurgullið hefur hjálpað oss, þjer eruð 


Albondokani. 221 


hinn undarlegasti höfuðfantur allra þeirra, sem eg 
hefi heyrt getið, herra tengdasonur; hvernig ætli 
hefði farið, ef að. þjer ekki hefðuð komið? Mjer 
óar við, þegar eg hugsa um það. Kalífinn brosti, og 
svaraði eigi, því að inn gengu lögreglustjórinn, 
Skamama og Hassan „ ásamt nokkrum hermönnum. 
Þá mælti kalífinn: þegið þjer, og mælið ekki; far 
þú, assan, og sæktú Júnís hingað. - Skundaði 
Ílassan þegar á burtu, og gjörði svo sem boðið var. 
Bauð kalífinn þegar, að Júnis skyldi láta kaghýða 
lögreglustjórann og Skamama, og setja þá í díblissu 
síðan. Kvaðst kalífinn skyldi kenna þeim, að láta 
af að hræða vamarlaust: kvennfólk. Skuluð þið nú 
missa embætti ykkar, sagði hann, en þú, Hassan, 
skalt hjeðan af vera lögreglustjóri, þar eð þú hefur 
sýnt góðsemi mikla og stillingu. Hassan þakkaði 
kalífanum mikillega, og hneigði sig að jörðu; síðan 
Íóru allir á burtu, og að stuttum tíma liðnum sást 
enginn maður á strætinu, og allt varð hljótt og kyrrt, 
svo sem ekkert hefði við borið. Hversu þykir yður 
hú að fara, kona góð, mælti kalífinn brosandi; kann 
eg að hegna, eður eigi? eruð þjer nú ánægð? Já, 
mælti kerlingin, eg er ánægð, og það má eg sjá, að 
þú ert mikill og öflugur maður; nú hef eg einkis að 
óska mjer, nema arún Raskið kalífi fengi hegn- 
ingu fyrir allt hið illa, er hann hefur veitt oss. Ef 
Sá hinn grimmi og illi maður eigi hefði ráðið, þá 
mundir þú aldrei hafa stigið fæti þínum inn í hús 
Þetta, hversu mikill, sem þú ert, og þó að þú værir 
hinn mesti og hættulegasti ræningi í heimi. Þá datt 
ofan yfir Farún hinn rjettláta, er hann heyrði sjálf- 
an sig allt í einu ákærðan; hann mælti við kerling- 


222 Albondokani. 


una: hvað hefur kalífinn þá gjört yður, kona góð ? 
Kerlingin mælti: sonur sæll, kalífinn hefur látið 
ræna hús mitt, og taka eigur mínar; hann hefur lát- 
ið setja son minn í díblissu, og ætlar að láta drepa 
hann á morgun; hann hefur komið mjer nær hung- 
urdauða, og að lyktum er það honum að kenna, að 
eg hefi hlotið að gefa dóttur mína öðrum eins svikara 
og fanti, og þjer eruð. Og allt þetta er einungis fyrir 
það, að sonur minn rjetti drottningu kalifans svala- 
drykk, er hún var þyrst. Er eigi slíkt skammarlegt 
og ósvifið“ Hvað heitir sonur yðar, mælti kalífinn 
hissa. Aladín heitir hann, mælti kerlingin, og er 
hirðmaður kalífans. Já, eg hefi heyrt þess getið, 
mælti Albondokani, hann er dæmdur til dauða fyrir 
það, að hann horfði framan í drottninguna, á meðan 
hún var að drekka. Nei, mælti kerlingin, það er 
ósatt, það dettur engum í hug að segja, nema öðrum 
eins föntum, og þið kalífinn eruð báðir. Hann sá 
drottninguna aldrei í framan, það get eg sannað með 
eiði, því að drottningin snjeri bakinu að syni mínum; 
á meðan hún var að drekka, og er hún snjerist við 
til þess að fá honum bikarinn, þá var hun alhulin 
blæju sinni; sá eg sjálf, hversu allt fór fram. Stend- 


- ur þannig á, mælti „Alðondokani, vertu þá hughraust, 


móðir góð; eg skal neyða kalífann til þess að láta 
son þinn lausan, og bæta honum allan skaða. Bíddu 
einungis við. Hvað hugsar þú, fifldjarfi gapi, hróp“ 
aði kerlingin; gættú að því, að kalífinn er enginn 
auðvirðilegur dómari eður lögreglustjóri, heldur €r 
hann drottnari hinna rjett - trúuðu þjóða. Hann læt 
ur eigi ræningja nje illvirkja skelfa sig, heldur læt“ 
ur hann festa þá upp á gálga. Albondokani hlós 


Albondokani. 223 


en svaraði eigi; fór hann þá á burtu og heim til 
hallarinnar. Daginn eptir kallaði hann saman allt 
ríkisráð sitt, alla ráðgjafa, lífvarðarforingja og yfir- 
völd, og sjálfur hinn mikli kalífi sat á hásæti í skín- 
andi dýrð. Hann hóf upp röddu sína, og mælti: 
sækið Áladín úr díblissunni.. Var svo gjört. Gekk 
Áladín einarðlega að kalífanum; þá mælti kalífinn: 
Aladín, Harún kalifi, herra þinn, er menn kalla hinn 
rjettláta, hefur gjört þjer rangt til, því að þú ert sýkn 
sakar. Fyrir krapt veldis míns skaltú því aptur taka 
við öllum þeim heiðri, er þú hafðir, áður en þú hlautst 
reiði mína, og skaltú fara til:gjaldkera ríkisins, og 
heimta svo mikið fje, sem þú villt, fyrir þann skaða, 
er þú hefur hlotið af sakaráburði þessum. En það 
vil eg, að þú takir við heiðursskikkju þessari, og 
þessu sverði, fyrir allar þær raunir, er þú hefur þol- 
að, skaltu og hjeðan af sitja í ríkissráðinu mjer til 
hægri handar. Ljet hann nú leggja skínandi purp- 
uraskikkju á herðar honum, og girða hann björtu 
sverði; síðan stje drottnari hinna rjett- trúuðu þjóða 
sjálfur ofan af veldisstóli sínum, og faðmaði hann, 
að áhorfanda öllu ríkisráðinu. En Aladín varð frá 
Sjer numinn af mildi kalífans; fjell hann til fóta 
honum, kyssti fald klæða hans, og hrópaði með 
Sleðiröddu: herra, lofað veri nafn þitt að eilífu, því 
að, í sannleika, þú ert vitur og rjettlátur. Og er 
hann reis upp, þá hlaut hann að setjast til hægri 
handar stjórnaranum, þar til er hann sagði þinginu 
slitið. - Síðan skundaði hann til móður sinnar, til þess 
að segja henni frá lukku þeirri, er honum hafði 
auðnast að ná; hjelt hann nú, sem von var, að: hún 
mundi enn búa við sömu kjör, og þá er hann vissi 


224 Albondokami. 


síðast til. En hann varð frá sjer numinn, er hann 
kom inní hið dýrðlega hús, sem nú ljómaði og skein 
fagurlega á móti honum. Urðu nú fagnafundir 
miklir með „Aladín og móður hans, og föðmuðust 
þau innilega; var móðir hans fegnari, en frá megi 
segja, er hún fann son sinn, heilan og röskvan, 
kominn úr díblissunni. Systur hans þótti og harla 
vænt um, að fá að sjá hann aptur. Hlaut Aladín 
nú:að segja frá öllu því, er fram við hann hafði 
komið, og að því búnu spurði hann móður sína, hver 
hefði gefið henni slíkan auð. Vissi eg eigi annað, 
mælti hann, en eg mundi hitta þig í sömu fátækt, 
og fyr; en nú finn eg þig í dýrð og auði. Seg mjer 
frá þessum hlutum; eru það gjörningar, eða draum- 
ur“ Það er hvorugt, Aladín sæll, sagði móðir hans, 
allt er það eins og þú sjerð, og tengdasonur minn 
hefur gjört það. Hvað þá, mælti Aladín, tengda- 
sonur þinn, hver er orðinn það svo skjótlega, og án 
vilja míns.og vitundar? Þú ert að gjöra að gamni 
þínu, móðir góð? Hvað lengi hefur systir mín setið 
í festum, og hverjum er hún heitin? Þá mælti kerl- 
in, og var hálfsmeik: eg held, að það sje ræningja“ 
foringi.  Ræningjaforingi, hrópaði „Æladin reiður; 
móðir, hví leyfðir þú slíkt? Eg banna það, og læt 
ekkert verða af slíku hjónabandi; hver er sá fantur, 
er hingað hefur komið? þann mun eg drepa. Hafðu 
hægt um þig, sonur sæll, mælti kerlingin, og hlust- 
aðu á mig. Sagði hún honum nú nákvæmlega frá 
öllu, hvernig farið hefði, hve stórlega voldugur ræn- 
ingjahöfðingi þessi væri, þar sem allir hefðu hlýtt 
boðum hans; og hvernig hann hefði neytt kalífann 
sjálfan til þess, að sleppa Aladín. Hlustaði Aladér 


Albondokani. 225 


á þessa hluti með undrun, og skildi eigi í þeim. 
Hvert er nafn þessa hins mikla ræningja og svikara, 
mælti hann. #4lðondokani, svaraði rödd fyrir utan 
dyrnar, oginn gekk MZarún Raskíð, kalífi, og drottn- 
ari rjett-trúaðra þjóða. En Aladín þekkti hann 
þegar, þó að hann væri í stigamannaklæðum; fleygði 
hann sjer til fóta honum, kyssti fald klæða hans, 
og mælti: herra, mikil er mildi yðar og náð við oss. 
Kalífinn brosti, reisti hann upp, og spurði kerlinguna 
að, hvort hún nú nú væri ánægð með fantinn. og 
ræningjaforingjann“ En kerlingin stóð náföl, eg 
skalf og titraði, eins og hrísla; hún hrópaði: „verið 
mjer náðugur, herra, eg þekkti yður ekki, fyrirgefið 
mjer! — Verið óhrædd, mælti kalífinn, nú er allt 
komið í samt lag aptur, og er eg yður eigi reiður; 
en hvar er konan min? Leiddi kerlingin hann þeg- 
ar til hennar, og þótti dóttur hennar ekki mikið fyr- 
ir því, að ræningjahöfðinginn var breyttur í kalífa; 
og hljóp hún þegar um háls honum. Síðan fóru þau 
öll til hallarinnar, og var veizla mikil haldin; en 
þaðan af lifðu þau í mikilli dýrð og vegsemd. Gjörð- 
ist Áladín æðstur ráðgjafi kalífans, og var haldinn 
í miklum hávegum, því að hann var trúr maður og 
stjórnsamur, og unni HFarún kalífa, drottni sínum, 
hugástum; oglýkur svo þessari sögu af Harún Raskíð, 
er hjer nefndist Alðondokani. 


15 


226 


Sesam! Sesam ! 


Það eru nú mörg ár síðan, að í borg nokkurri á 
Persalandi bjuggu bræður tveir; hjet annar Kasím, 
en hinn Alí. Var Kasím maður auðugur, því að 
hann hafði eignast ríka konu, eptir að faðir hans var 
dáinn, og átti sölubúð, er hann græddi á ógrynni 
fjár. Hann var og iðjumaður mikill; og svo var hann 
naumur, að hann tímdi eigi að gefa hundi að eta, 
ekki eingang mygglaða brauðskorpu; og hverjum 
peningi, er hann átti öðrum að gjalda, velti hann 
margopt í lófa sjer, áður en hann ljet hann í burtu- 
Var því eigi að furða, þó að hann auðgaðist dag frá 
degi, og safnaði hann fje í kistur og skrínur, er hann 
varðveitti mjög vandlega. En Alí bróðir hans var 
fátækur aumingi, er hafði eignast fátæka konu; 
varð hann því að hafa ofan af fyrir sjer með erviði 
miklu, og fjekk þó lítið fyrir. Hann átti ekkert 
nema þrjá eyki, er hann fór með á degi hverjum út 
á skóg einn mikinn. Þar hjó hann trje til elds- 
neytis, klyfjaði með því eykina, og flutti til borg“ 
arinnar; seldi hann það þar. En svo lítið fjekk hann 
fyrir ómak sitt, að hann hafði varla nóg til matar 
Samt sem áður var hann ánægður með kjör sín, 08 
mögglaði eigi móti ráðstöfun drettins. 

Einhverju sinni bar svo við, að hann hafði hög8““ 


Sesam! Sesam! 297 


ið viðarklif á eyki sína, og er hann ætlaði að fara 
að láta upp baggana, þá tók hann eptir jóreyk mikl- 
um, er nálgaðist meir og meir. Furðaði hann sig á 
þessum hlut, og varð loksins var við riddaraflokk, 
er hleypti á ólmum og fjörugum hestum beint á móti 
honum. Hann rak eyki sína í óðaflýti inn í skóginn, 
og klifraði sjálfur upp í háfa og laufmikla eik, er 
óx fast upp með hamri einum snarbröttum; átti hann 
hægt með, að sjá þaðan til riddaranna. Riðu þeir 
hart áfram, og voru allir vel vaxnir menn, vel bún- 
ir að vopnum og klæðum; en svo voru ásjónur þeirra 
grimmlegar og harðúðlegar að sjá, að Ál gat sjer 
strax til, að þetta mundi ræningjasveit vera. Og 
rjett var það, að það voru ræningjar; áttu þeir sjer 
geymsluhús í hamrinum, þar er þeir fólu ránsfje sitt; 
síðan voru þeir vanir að fara á burtu langar leiðir, svo 
að þeir ekki yrðu gripnir. Þeir námu nú staðar undir 
eikinni, tóku beiglin af hestunum, og gáfu þeim 
bygg og hafra; síðan leystu þeir ofan poka þá, er 
þeir reiddu fyrir aptan sig, og virtust þeir vera troð- 
fullir; báru þeir nú pokana að hamrinum. Var einn 
foringi fyrir ræningjunum, og sagði þeim fyrir stutt 
og skjótlega. Sá gekk að hamrinum, og kallaði 
hátt: Sesam, Sesam, opnist þú! Þá lukust upp dyr, 
er Álí hafði aldrei fyr sjeð. Gengu nú ræningjarn- 
ir allir inn um dyrnar, hvor á eptir öðrum, og for: ' 
inginn seinastur. En dyrnar lukust aptur, og sá eigi 
vegs - ummerki. Ef að hestarnir ekki hefðu staðið 
undir eikinni, þá mundi „dl hafa haldið, að hann 
Væri að dreyma. Hann taldi hestana, áður en ræn- 
ingjarnir komu út, og voru þeir fjörutigi, og allir 
Jafn fríðir að sjá. Fannst honum svo mikið til hest- 
14* 


228 Sesam! Sesam! 


anna, að honum kom til hugar, að fara ofan úr eik- 
inni, og stíga einum þeirra á bak, og hafa annan í 
taumi, og ríða síðan til borgarinnar, til þess að selja 
þar hestana. En er hann hugsaði sig betur um, þá 
fann hann, að þetta var hið mesta; óráð, og sat hann 
því grafkyrr. Komu ræningjarnir nú út úr hellinum, 
og foringinn á undan.  Ljet hann alla ganga fram 
hjá sjer, og er þeir voru út komnir, þá hrópaði hann: 
Sesam, Sesam, læsist þú! En dyrnar skelldust apt- 


ur, og sáust eigi. Bundu ræningjarnir þá poka sína“ 


aptur á hestana, beizluðu þá, stigu á bak, og hleyptu 
á burtu í loptinu; og foringinn fremstur. 

Varð Alí nú feginn mjög, er þeir voru farnir, og 
fór hann nú djarflega ofan úr eikinni; hann gekk 
að hamrinum, og bjóst nú til að freista gæfu sinnar. 
Kallaði hann nú af öllum mætti: „Sesam, Sesam, 
opnist þú! og sjá, dyrnur lukust upp, eins og fyr. 
Hann bjóst við, að þar væri dimmt og þröngt inni, 
en það brást honum; því þá er hann gekk inn, sá 
hann, að kletturinn var allur höggvinn innan, og gjörð- 
ur að hvelfingu einni; og var þar eins rúmgott inni, 
og á víðum skeiðvelli. Fjell birta niður ofan að, 
inn um glugga einn, er á þakinu var; og mátti hann 
glögglega sjá allan þann auð, er þar lá í dyngjum 
innan um hellirinn. Þar láu dýrindis dúkar af 
silki og drómundi, stórir pokar með varningi í og 
gullsaumuðum ábreiðum; margvíslega löguð ker af 
dýrasta málmi, og ógrynni af gulli og silfri; lásumt 
í hrúgum á gólfinu, en sumt var í skinnpokum, er 
hlaðið var upp með veggjunum. Var það auðsjeð, 
að hellir þessi hafði um langan aldur verið hafður 
til þess, að geyma í ránsfje. En Álí hugsaði sig 


Sesam!' Sesam! 229 


eigi lengi um, heldur tók hann strax tvo poka með 
gullpeningum, og ætlaði út með þá, til þess að láta 
þá á asnana. En þá varð hann þess var, að hellis- 
dyrnar voru læstar; varð hann fyrst eigi lítið ótta- 
sleginn, en áttaði sig bráðlega, og hrópaði: Sesam, 
Sesam, opnist þú! En dyrnar lukust þegar upp. 
Bar hann nú pokana út, og rak eykina saman, og 
inn í hellirinn. Lokuðust þá dyrnar, eins og vant 
var, en þá óttaðist hann ekki, því nú þekkti hann 
töfraorðin, er luku hellinum upp; klyfjaði hann nú 
eykina með svo miklu fje, sem þeir máttu bera. 
Síðan skundaði hann á burtu, og huldi allar byrð- 
arnar með kvistum og limi, svo að engan grunaði 
neitt. Ljet hann nú, sem ekkert væri, og rak eyk- 
ina, og Í gegnum borgina heim til sín; lokaði bæj- 
arhliðinu hjá sjer, og tók ofan; síðan bar hann klyfj- 
arnar inn Í stofu til konu sinnar. Það eru tómir 
gullpeningar, mælti hann. Varð konan nú frá sjer 
numin, er hún sá svo mikið gull, og grunaði hún 
seinast Álí, fyrir það, að hann mundi hafa stolið 
fjenu. Hún mælti: maður, vertú eigi svo vitlaus, að 
taka fje annara manna, eins og ræningi. (Guð varð- 
veiti þig, kona, sagði Alí hlæjandi, vertu óhrædd. 
Leysti hann nú frá pokunum, og helti úr þeim á 
borðið. Var það stórmikið fje, og ljómaði fagurlega. 
Loksins hlaut Ál að segja upp alla sögu, og hjet 
kona hans honum að þegja eins og steinn. Varð 
hún nú rólegri, því að hún áleit það eigi vera 
synd, þó að ránsfje væri tekið frá þjófum og ræn- 
ingjum. Þá mælti hún: heyr þú, nú skulum við 
telja fjeð, til þess að við sjáum, hversu mikið við 
eigum til. Hvaða heimska er þetta, mælti 4/f, þá 


230 Sesam! Sesam! 


munum við þurfa að telja stundarkorn. Far þú, og 
sæktú hingað tvo stóra poka; mun eg láta fjeð í þá, 
og grafa síðan í jörðu, svo að enginn finni þá. Þá 
mælti konan: maður minn góður, betra væri, ef að 
þú fylgdir mínum ráðum; það er reyndar nokkura 
stund verið að telja fjeð, en láttú mig hafa fyrir því. 
Eg fer til Kasíms, bróður þíns, og lána mæli, til 
þess að mæla fjeð í; þá vitum við hjer um bil, hve 
mikið við eigum til. En A! vildi það eigi; tjáði 
þó ekki móti að mæla, því að konan kærði sig eigi, 
heldur hljóp hún þegar til konu Kasíms, og beiddi 
hana um fjórðungs- mæli. Viltú fá stórt ker, eður 
lítið, spurði konan. Stórt vil eg fá, mælti kona 
Alís, ef að þú á annað borð vilt lána mjer það. Það 
vil eg gjarna, mælti hin konan, og fór að sækja 
kerið. En af þessum hlut varð hún forvitin, og hugs- 
aði með sjer, hvað aumingja fátæklingurinn hann A/é 
mundi ætla að mæla. Þess vegna makaði hún lími 
á hotninn á kerinu, og sýndist það vera hreint eigi 
að síður; síðan fjekk hún konunni kerið, en hún 
hljóp skjótlega heim með það. Nú mældu þau pen- 
ingana, og áttu fjörutigi fjórðungsker full.. Þá varð 
hún glöð, og skundaði til konu Kasíms með kerið, 
og þakkaði mikillega fyrir lánið; en á meðan ljet 
maður hennar fjeð í pokana, og gróf allt í jörðu 
niður. En áður en kona Álís var farin, þá leit mág- 
kona hennar á botninn á kerinu, og sjá, þar var gull- 
peningur, er hafði orðið fastur í líminu. Varð hún 
þá með öllu hamslaus af undrun, og hugsaði með 
sjer, hvernig á því gæti staðið, að Álí, sem svo var fá- 
tækur, að hann varla átti málungi matar, ætti nú svo 
mikið af gullpeningum, að hann yrði að mæla þá í 


R 


Sesam! Sesam! 231 


fjóðungskerum, og gæti eigi lengur talið þá á sama 
hátt, og aðrir menn eru vanir að telja fje sitt. Beið 
hún nú með mikilli óþolinmæði þess tíma, er Kasím 
bóndi hennar var vanur sð koma heim úr sölubúð 
sinni. Undir eins og hann kom, kallaði hún á hann 
inn í stofu, og sagði honum, hvers hún hefði var 
orðið, og sýndi honum gullpeninginn um leið. En 
Kasim gladdist ekki yfir auði bróður síns, eða yfir 
því, að hann var kominn úr örbyrgð og bágindum; 
heldur fylltist hann öfund og hugarvýli, og“ unni 
honum eigi gæfu hans. Og að morgni, þegar er 
dagur ljómaði, þá skundaði hann til Alís, brauzt inn 
um dyrnar, og spurði: maður, hvaðan hefur þú feng- 
ið svo mikið fje, að þú hlýtur að mæla það í fjórð- 
ungskerum“ Varð Alí dauðans hræddur, er hann 
heyrði þessi orð bróður síns, og ætlaði í fyrstu að 
fara undan í flæmingi; en það tókst eigi, og hlaut 
hann að segja Kasím upp alla sögu. Varð Kasím 
forviða, er hann heyrði sagt frá hellinum, og hróp- 
aði þegar: ef að þú eigi undir eins lætur mig fá 
helming auðæfa þessara, þá ákæri eg þig fyrir rjetti, 
og segi frá öllu; því að þá fæ eg þó nokkuð, en þú 
ekkert. Láttú þjer hægt, og vertú eigi svo. óður, 
mælti Ál rólega, og haltú eigi, að þú hræðir mig 
með hótunum, því að þess gjörist eigi þörf. Eru 
svo mikil auðæfi í hellinum, að við báðir höfum 
meiraen nóg, og vil eg gjarnan unna þjer helm- 
ingsins. Var Kasím nú ánægður, hann, sem aldrei 
hafði viljað sjá af einum peningi handa bróður sín- 
um; gekk hann þá heim, og þakkaði bróður sínum 
eigi fyrir góðvilja hans; heldur ásetti hann sjer, að 
taka öll auðæfi úr hellinum, áður „4lé kæmi þangað 


232 Sesam! Sesamf“ 


í næsta sinn. Morguninn eptir lagði hann á stað 
með tíu eyki, og hafði með sjer kistur og poka; eng- 
um sagði hann frá ætlan sinni, hvorki bróður sínum 
eður konu hans; heldur skundaði hann rakleiðis að 
hamrinum; hafði hann látið lýsa honum svo nákvæm- 
lega fyrir sjer, að hann hitti hann þegar. Batt hann 
nú eykina saman, gekk að hamrinum, og hrópaði 
með hárri röddu: Sesam, Sesam, opnist þú! En 
dyrnar lukust upp, og æddi hann þegar inn í hellirinn, 
blindaður af ágirnd og ásælni; tók hann ekkert ept- 
ir því, að dyrnar lokuðust aptur fyrir aptan hann. 
Hann sá ekkert, nema auð, og hugsaði um ekkert, 
nema auð, og stóð hann lengi agndofa. Loksins fór 
hann að velja úr, og tók allt það er honum leizt 
bezt á. Og er hann þóttist búinn, þá ætlaði hann 
út úr hellinum, til þess áð klyfja eykina með fjenu. 
En dyrnar voru lokaðar, og var hann nú þarna inni, 
eins og refur í gildru. Gat hann nú með engu móti 
munað nafnið á hamrinum, og grenjaði í ofsahræðslu 
sinni öll þau nöfn, og allar þær vitleysur, er hon- 
um duttu í hug, én aldrei hitti hann uppá því, að 
kalla hamarinn Sesam. Gengu nú hróp þessi og 
köll um langa stund, til einkis gagns; því meira, 
- sem hann þreyttist og sveittist yfir nafninu, því meira 
óx ángist hans og örvænting. Hann grýtti fjenu og 
gullpeningunum víðs vegar innan um hellirinn, 08 
ólmaðist allt í kring, eins og væri hann með öllu 
vitstola; hann hljóp hvað eptir annað á dyrnar, €n 
hamarinn stóð þjettlega fyrir slíkum árásum.  Dauð- 
ans sveiti bogaði niður af andliti hans, og hendur 
hans voru blóði drifnar. Hann orgaði: ljúkstu upps 
hurð, ljúkstu upp, hurð! en hurðin laukst eigi upp að 


Sesam! Sesam! 233 


heldur. Fjell hann þá í ómegin, og lá þannig langa 
stund. 

Nú bar svo við, að þenna hinn sama dag, um 
hádegis bil, komu ræningjarnir úr ránsferð, og sáu 
nú álengdar eyki Kasíms, er voru á beit í hrísrunn- 
unum Í kringum hamarinn. Leizt ræningjunum nú 
eigi á blikuna, og þutu nú þangað allt það sem 
hestarnir gátu farið; stökk foringinn þegar af baki, 
gekk að hamrinum, og hrópaði ;: Sesam, Sesam, opn- 
ist þú! En dyrnar opnuðust þegar; var Kasím þá 
raknaður við, og undir eins, er ræningjaforinginn 
kom inn, þá hljóp Kasím á hann, og rak hann nið- 
ur; síðan tók hann á rás, og ætlaði að flýja; en það 
tókst eigi, því hann lá þegar á jörðu, klofinn í herð- 
ar niður; drógu ræningjarnir líkið síðan inn í hellir- 
inn, og fleygðu því fyrir fætur foringjanum.  Gizk- 
uðu ræningjarnir nú margvíslega á, á hvern hátt 
maður þessi mundi hafa komist inn í hellirinn, er 
svo vel var falinn allra sjónum. Sáu þeir, að það var 
eigi efamál, að hann mundi hafa ætlað að taka fje 
á burtu úr hellinum, því öllu var rótað til og frá, 
og peningapokar margir lágu við dyrnar frammi. 
Gizkaði foringinn sjer raunar til, að hann mundi, ef 
til vill, hafa farið ofan um gatið, er var í gegnum 
fjalltindinn ; en það var eigi líklegt, þar eð veggirn- 
ir voru eggsljettir að innan, og upp á fjalltindinn 
komst. enginn, nema fuglinn fljúgandi. Urðu ræn- 
ingjarnir að hætta getgátum sínum við svo búið; en 
engum datt í hug, að nokkur væri, er vissi af leynd- 
ardómi þeirra. En til þess, að hefna sín, og til þess, 
að koma mönnum af því, að taka hluti, eður hnýs- 
ast í það, er þá eigi varðaði, þá hjuggu þeir lík 


234 Sesam! Sesam! 


Kasíms í fjóra bluti, og hengdu upp síðan, rjett 
fyrir innan hellisdyrnar. Ásettu þeir sjer nú, að 
forðast að koma að hamrinum um hríð, og koma apt- 
ur að hálfu ári liðnu.  Stigu þeir nú á bak, og 
hleyptu burtu frá Sesam, eins og vindur færi. 
Meðan þetta bar til tíðinda, beið kona Kasíms 
angurvær og hrædd eptir manni sínum; tók nú að 
kvölda, og hann kom eigi. Varð hún loksins ótta- 
slegin mjög, skundaði til Alís, og mælti grátandi; 
mágur minn góður, snemma á morgun fór maðurinn 
minn til hellisins, en er ekki kominn aptur enn; er 
eg mjög hrædd um, að hann hafi ratað í nokkura 
ógæfu. Hvað á eg nú að gjöra? Hjálpa þú mjer, 
og frelsa þú Kasím; eg er full ótta og kvíða, og 
með: öllu ráðalaus. „4“ huggaði hana eptir megni, 
og sagði, að maður hennar mundi hafa ætlað að bíða 
myrkursins, og að hann mundi koma heim í dimm- 
unni; beiddi hann hana að vera vongóða, og fara 
heim. Ljet konan sjer þetta lynda, og gekk hún 
heim. En lágnættið kom, og Kasím kom ekki. Þá 
hljóp konan aptur til Alís, og grátbændi hann, þar 
til er hann tók eyki sína, og hjelt á stað til hellis- 
ins. Sá hann nú ekkert til Kasíms, og engan af 
eykjum hans; en er hann kom að hamrinum, þá sá 
hann blóðferil, og tók hann nú að gruna ýmislegt. 
Hann batt eykina við eik eina, gekk að hamrinum, 
og hrópaði: Sesam, Sesam, opnist þú! En dyrnar 
spruttu upp þegar, og datt nú fremur ofan yfir Alí, 
er hann sá, hvar bróðir hans hjekk við dyrnar í fjór- 
um hlutum. Agirndin varð þá bani þinn, mælti hann 
sorgbitinn, og meðaumkvunartár hrundi eptir kinnum 
hans. - En hann stóð eigi lengi aðgjörðalaus, held- 


Sesam! Sesam! 235 


ur tók hann niður líkið, og ljet hlutina í karfir, á 
einn eykjanna. Því næst klyfjaði hann hina eykina 
með gulli og gersemum; og að því búnu hrópaði 
hann: Sesam, Sesam, lokist þú; en dyrnar lukust 
aptur þegar. Síðan duldist hann í runnunum, þar 
til er myrkrið var dottið á; þá snjeri hann heim apt- 
ur til borgarinnar, rak þá eyki, er klyfjaðir voru með 
gulli, heim til sín, en lík Kasíms flutti hann að 
húsi hans. 

Ambátt nokkur var hjá Kasím, sú hjet Morgana ; 
var hún slóttug og kæn, og treysti Alí henni harla 
vel til hvers er hann vildi. Hún lauk upp fyrir 
honum, og hann mælti við hana: Líttu á, hjer er 
nú lík hússbónda þíns; og svo er mál með vexti, 
að hann hlýtur að jarðsetjast í helgum reiti, án þess 
að nokkur viti annað, en að hann hafi andast á sótt- 
arsæng. Vil eg nú biðja þig þess fyrst og fremst, 
að þú þegir, eins og steinn, yfir öllu; það veit eg, 
Morgana, að þú ert góð stúlka, þess vegna reiði eg 
mig og á þig; skaltu nú fara með mjer til hússmóð- 
ur þinnar. Varð Morgana nú raunar óttaslegin 
mjög, en sá samt þegar, hvað gjöra skyldi; fyrst 
teymdi hún eykinn inn í húsagarðinn, og lokaði hlið- 
inu, til þess, að enginn skyldi komast inn. Því næst 
fylgdi hún Alí til mágkonu hans, og sagði hann 
henni þá nákvæmlega frá öllum málavöxtum. Grjet 
kona Kasíms þá hástöfum, og átti Morgana nóg 
með að hugga hana. Síðan stakk þessi hin slæga 
stúlka upp á því, hvernig hún vildi láta leyna víg- 
inu; og sýndi hún í því svo mikla kænsku og var- 
kárni, að ræningjamir, er Alí óttaðist, að mundu 
leitast við að hefna sín, aldrei mundu hafa getað 


236 Sesam!' Sesam! 


komist á snoðir um þann hlut; og nágrannar Kasíms 
mundu einnig vera með öllu grunlausir um vígið. 
Fjellust „Alí og mágkona hans þegar á það, er 
Morgana stakk upp á. Hið fyrsta, er Morgana 
gjörði, var það, að hún fór til lyfjasala nokkurs, og 
kom þangað grátandi og kveinandi; beiddi hún um 
meðöl þau, er engum manni var vant að gefa, nema 
hann lægi fyrir dauðanum. Og er lyfjasalinn spurði 
hana að, hvernig á þessu stæði, þá svaraði hún kjökr- 
andi: að hússbóndi hennar væri orðinn dauðveikur, 
og menn hjeldu, að hann mundi deyja sömu nóttina. 
Síðan hljóp hún heim, og veinaði hástöfum. Morg- 
uninn eptir fór hún eins að; hljóp mörgum sinnum 
yfir í lyfjabúðina, heimtaði allt af sterkari læknis- 
meðöl, og var allt af aumari og aumari; og kvartaði 
yfir því, að hússbóndi sinn hlyti að deyja. Fór hún 
þannig á bak við lyfjasalann, og undraðist hann eigi, 
er hún kom morguninn eptir, og sagði lát Kasíms, 
hins ríka kaupmanns, er þá hefði safnast til feðra 
sinna. Nágranna Kasíms furðaði heldur ekki á þessu, 
því að þeir höfðu tekið eptir því, hversu opt Morgana 
hafði gengið út og inn, og allt:af aumari og aumari. 
Hjeldu allir, að Kasím hefði andast eins og rjett- 
trúaður maður. En morguninn eptir, að sagt var, að 
Kasím væri andaður, þá endaði Morgana verk sitt. 
Því að hún fór til skósmiðs nokkurs, er bjó á torg- 
inu, nokkuðlangt frá húsi Æasíms. Skósmiður þessi 
hjet Mústafa, og var ráðvandur og þögull karl, 
gamall maður og æringi hinn mesti; vildi hún held- 
urtrúa honum, en mörgum öðrum, fyrir því, er þurfti 
til jarðsetningarinnar, ef að annars allt átti að verð 
leynt. Hún heilsaði honum, .og var kátbrosleg í fram- 


Sesam! Sesam! 237 


an, og laumaði gullpeningi í lófa honum. Guð hjálpi 
oss öllum, mælti Mústafa, mjer er þá heilsað með 
gullpeningum. Hvað á eg að gjöra fyrir þig, stúlka 
mín? seg mjer hreinlega frá því, eg er fús til þess. 
Þá mælti Morgana ; komið þjer með mjer, og takið 
ekkert annað með yður, en saumatól yðar; eg ætla 
ekki að beiðast neinnar heimsku af yður, og yður 
skal ekkert illt gjört verða. En þjer hljótið að láta 
binda fyrir augun á yður, og láta mig leiða yður. 
Þjer hljótið og að lofa mjer því, að segja engum 
frá því, er þjer munuð seinna fá að sjá, eður frá því, 
er þjer gjörið. Mústafa varð kynlega við þessi orð; 
en er Morgana stakk öðrum gullpeningi til í lófa 
honum, þá mælti hann: stúlka min, eg vona, að þú 
eigi biðjir mig neins þess, er skerðir heiður minn 
eður samvizku. Það er öldungis frá, sagði Morgana. 
Þá er vel, mælti skósmiðurinn; þá mun ég fara með 
þjer, og láta binda fyrir augu mjer. Var nú. Mor- 
gana ekki lengi :á sjer; tók hún dúk, og batt um 
höfuð Mústafa. Síðan fóru þau á stað, og mættu 
engum manni á leiðinni. En Mústafa var ekki sið- 
ur slægur, en Morgana, og fann hann upp á bragði, 
til þess að hann gæti fundið aptur það hús, er hann 
Var að leiddur á svo undarlegan hátt. Tók hann 
því fyrst og fremst eptir því, hvaða stefnu Morgana 
tók, þá er hún kom af torginu. Síðan taldi hann 
Sjerhvert skref, bæði til hægri handar og vinstri; 
hann hafði ágætt minni, og mundi alla snúninga og 
Skrefatölu. Og er hann var kominn að húsi Kasíms, 
Þá mundi hann hafa getað unnið eið að því, að hann 
skyldi Seta fundið húsið aptur eptir tíu ár. „En hann 
ljezt ekki taka eptir neinu, heldur gjörði hann 


238 Sesam! Sesam! 


Morgönu rólega og grunlausa. Leiddi hún hann nú 
að herbergi því, er lík Kasíms lá í, og var klæði 
lagt yfir höfuðið, til þess að Mústafa eigi skyldi 
þekkja hann. Þar leysti hún dúkinn af Mústafa, 
og mælti: nú skuluð þjer flýta yður, og sauma sam- 
an þessa fjóra hluti, svo að lík þetta verði heilt. 
Saumið þjer sterklega og vel, og skuluð þjer fá 
starfa yðvarn vel borgaðan. Tók Mústafa nú til 
starfa, en þótt hann væri hissa, og óvanur iðn þessari; 
saumaði hann nú, og nældi út og inn, og var búinn 
á stuttum tíma. Þá batt Morgana dúkinn aptur 
fyrir augu honum, og fylgdi honum heim; þar leysti 
hún dúkinn frá, og gat skósmiðnum tín gullpeninga 
að skilnaði; og beiddi hann, áður en hún fór, að 
þegja eins og steinn. Hjet Mústafa henni því, og 
fór Morgana við það heim. Síðan lagði hún líkið 


til, og huldi það með fötum og dúkum, svo vand- | 


lega, að engan grunaði, hversu á stóð. Var Kasím 
síðan grafinn, eins og aðrir dauðir menn, og grunaði 
engan neitt um æfilok þess manns, er jarðaður var 
með sundurhöggnum líkama og samansaumuðum 
limum; hörmuðu ættingjar hans hann sárt. Skömmu 
seinna dó kona Kasíms, fyrir sakir harms og sakn- 
aðar; erfði Alí þá sölubúð Kasíms, og allan auð 
hans. Flutti hann síðan, ásamt konu sinni, inn Í. 
húsið bróður síns, og bjó þar ánægður og farsæll; 
óttaðist hann eigi hefnd ræningjanna. Því að hon- 
um datt eigi í hug, að þeir á nokkurn hátt mundu 
geta komist á snoðir um brögð hans. Hann ljét 
Morgönu vera kyrra hjá sjer, og virti hana mikils, 
því að hún vár trú og góð stúlka. 

Nú var sá tími liðinn, er ræningjarnir höfðu æti“ 


Sesam! Sesam! 239 


að sjer að forðast hellirinn; komu þeir því einhvern 
dag að hellinum, og voru hertýgjaðir og vopnaðir 
vel. Opnaðist hamarinn þegar, er foringinn kallaði: 
Sesam, Sesam, opnist þú! En að vísu skaut þeim 
eigi alllítinn skelk í bringu, er þeir sáu, að líkið var 
á burtu, og þar með mikill hluti af fjársjóðum þeim, 
er þeir áttu þar geymda. Þá mælti foringinn: svein- 
ar, þjer megið sjá, að einhverjir fleiri hljóta að vita 
af helli vorum; má fjandinn sjálfur vita það, hversu 
á þessu stendur; eg skil ekkert í því. En vjer hljót- 
um að reyna af öllum mætti, að fá að vita, hver 
fantur þessi er, sá er eigi ann ræningjatetrum starfa 
síns. Það er líklegt, að hann búi hjer í borginni, 
og skulum vjer nú hlutast um, hver fyrstur skuli 
verða til að fara, og reyna, að komast á snoðir um 
óvin vorn, til þess að vjer getum hefnt vor á hon- 
um. Viljið þjer þetta, sveinar? Já, hrópuðu allir, 
og gekk einn þegar fram, og bauðst til að fara á 
leit eptir manninum? Það er vel, mælti foringinn, 
eg vil það gjarna, því að þú ert djarfur drengur og 
óheimskur. En það skaltú vita, að ef að þú eigi 
endir það, er þú hefur byrjað, þá skaltu missa höf- 
uð þitt. Ræninginn hneigði sig, til merkis um, að 
honum líkaði það, er foringinn mælti; síðan stje hann 
á hest sinn, og hjelt til borgarinnar. Hann nam 
staðar fyrir utan borgina, og klæddist dularbúningi; 
Síðan gekk hann inn, og beint inn á torg; var sól 
eigi upp komin. Enginn maður var kominn á fæt- 
ur, og allt var kyrrt; nema Mústafa skóari sat í búð 
sinni, og var syngjandi að verki sínu, að bæta skó 
03 stígvjel. Ræninginn gekk til hans, og mælti: þú 
ert snemma á fótum, karl minn sæll, það er eigi orð- 


240 Sesam! Sesam! 


ið albjart. Hvað þá, mælti skóarinn, sá, sem fyrir 
skömmu hefur saumað saman lík við ljós, hann get- 
ur einnig bætt skó við morgunbjarmann. Ræninginn 
varð hissa, og hugsaði með sjer: bíðið við, eg hefi 
fundið karlinn! En hann sagði samt, til þess að vera 
viss um allt: þú ert víst að meina hjúpinn, maður 
minn, því líkin sjálf eru menn ekki vanir að sauma 
saman. Nei, nei, sagði Mústafa, eg veit, hvað eg 
segi; en spyr þú mig ekki meira, því að þú verður 
einkis vísari fyrir það. 

Ræninginn var nú engu að síður orðinn þess vís- 
ari, að þetta var sá maður, er hann þurfti að finna, 
og skildi hann því, að hann hlaut að gjöra sjer allt 
far um, að koma honum til þess, að segja frá því 
er hann vissi; bauð hann honum því einn gullpen- 

gs, til þess hann segði sjer frá því. En Mústafa 
var eigi búinn að gleyma því, er hann hafði heitið 
Morgönu, og þagði, þó að gullpeningurinn gengi 
honum í augu. Þá bauð ræninginn honum tvo pen- 
inga, og loksins tuttugu. Þá mælti Mústafa : herra, 
eg er fátækur: maður, og hlýt að vinna í heilt 
ár, til þess að. eg geti fengið tuttugu gullpeninga, 
en engu að síður mun eg eigi segja þjer það, er þú 
spyr mig um; en ef þú vilt gefa mjer þetta fje, fyr- 
ir það, að eg einungis vísi þjer á hús það, er eg 
saumaði saman líkið, þá fá þú mjer fjeð, og mun 
eg vísa þjer á húsið. Fjekk ræninginn honum :þeg- 
ar fjeð; en Mústafa ljet hann binda fyrir augu sjer, 
og leiddi ræninginn hann síðan; en hann gekk fót 
fyrir fót, hinn sama veg, sem Morgana fyr hafði 
leitt hann um, og taldi snúningana og skrefin, þar 
til er-er þeir námu staðar fyrir framan dyrnar á húsi 


Sesam! Sesam! 241 


Alis, þá mælti Mústafa: leystú nú frá augum mjer, 
því að nú erum við komnir að húsinu, Ræninginn 
gjörði svo, og spurði, hver byggi í því húsi. Það 
vissi Mústafa eigi, því að hann þekkti ekkert til 
Þeirra, er bjuggu í þeim hluta bæjarins. En er ræn- 
inginn sá, að hann mundi eigi fá að vita meira, þá 
ljet hann Mústafa fara á burtu, tók krítarmola upp 
úr vasa sínum, og gjörði kross á dyrnar, svo að hann 
skyldi þekkja húsið aptur. Síðan fór hann út úr 
borginni, stje á hest sinn, og reið til hellisins. Urðu 
ræningjarnir nú glaðir mjög, og hjeldu, að þeir ættu 
sigurinn þegar vísan. En það fór nokkuð öðruvísi. 
Því að nokkru eptir að ræninginn var á burtu farinn, 
þá lauk Morgana upp dyrunum, og hafði körf á 
handlegs; ætlaði hún að kaupa mat á torginu, eins 
'og hún var vön. Þegar hún kom aptur, þá tók hún 
eptir krossinum, er ræninginn hafði gjört á dyrnar; 
varð hún að sönnu ekki hrædd, en eitthvað mun 
henni samt hafa dottið í hug, því að hún sótti þeg- 
ar krít, og gjörði krossa á margar dyr á nálægum 
húsum. Komu ræningjarnir nú nóttina eptir; og ætl- 
uðu að veita húsinu atför, en fundu margar dyr 
krossaðar á sama hátt, og vissu því eigi, hvert hús- 
ið var; hlutu þeir þá að fara á burtu við svo búið, 
og var för þeirra eigi sem bezt. Varð foringinn nú 
ærr og óður af reiði, og vildi eigi heyra neinar af- 
sakanir þess, er farið hafði, heldur hjó hann þegar 
banahögg.  Töluðu ræningjarnir nú aptur á bak og 
áfram um atburði þessa, og ráðguðust um, hvað nú 
skyldi til bragðs taka. Virtist þeim öllum málið vera 
merkilegra og meira áríðanda, en svo, að þeir mættu 
láta það detta niður við svo búið, þar sem við sjálft 


16 


242 Sesam! Sesam! 


lá, að þeir yrðu allir uppvísir að ránunum, og þeim 
væri dauði búinn. Loksins gekk fram einn ræningj- 
anna, og bauðst til, að reyna til hins sama, og láta 
líf sitt, ef að það eigi tækist. Fór hann nú að á sama 
hátt, og hinn, er áður fór. Fann hann skósmiðinn, 
og ljet hann vísa sjer á húsið. Hann ætlaði nú að 
vera kænni, en hinn ræninginn, og markaði dyrnar 
með rauðum krossi, þar sem lítið bar á. Síðan reið 
hann aptur til fjelaga sinna, og sagði foringjanum 
frá. En Morgana var eigi dáin enn, ambáttin 
dygga og slóttuga, og voru það mjög fáir hlutir, er 
hún eigi tók eptir. Sá hún nú rauða merkið á dyr- 
unum, og fór hana þá að gruna, að eitthvert ráða- 
brugg mundi vera haft í frammi við hússbónda sinn, 
því að merki þessi mundu varla vera sjálfkrafa kom- 
in á dyrnar. Það grunaði hana og, að þetta mundi 
vera ræningjunum að kenna; þá sótti hún rauðan lit, 
og merkti margar dyr á sama hátt, og fyr hafði hún 
gjört. Ekki ljet hún Álé vita neitt af þessu, til þess, 
að hann væri með öllu áhyggjulaus. Var ráð ræn- 
ingjanna þá aptur ónýtt gjört; því að þá er þeir komu 
um nóttina, fundu þeir aptur margar dyr merktar, 
en vissu álls eigi, í hvert hús þeir skyldu fara; 
hlutu þeir að snúa aptur við svo búið með skömm 
og sneypu. Þá hjó foringinn banahögg þann ræn- 
ingja er farið hafði njósnarförina, og voru fjelagar 
hans hryggvir yfir því, enda þó það hlyti svo að 
vera; því að þannig var fóstbræðralagi þeirra varið. 
Var foringinn þó einna hryggvastur, og mælti: fje- 
lagar góðir, ef að þessu fer þannig fram, þá mun 
eigi á löngu líða, áður allur mannafli vor líður undir 
lok, og vil eg eigi það til vinna. Eruð þjer allir 


Sesam! Sesam! 243 


hraustir menn og djarfir, en eigi virðist mjer þjer 
vera mjög kænir. Mun eg nú sjálfur fara, og vita, 
hversu það dugir; ef að mjer ekki tekst ferðin bet- 
ur, en öðrum, þá skorast eg eigi undan dauða; biðið 
min nú, þangað til á morgun. Síðan reið hann á 
burtu, og til borgarinnar, fann húsið, með aðstoð 
Mústafa; eigi gjörði hann meitt merki á húsið, 
heldur setti hann vel á sig, hvernig öllum gluggum 
var hagað á því, og hversu það var að utan; síðan 
snjeri hann aptur. Þá er hann var kominn til ræn- 
ingjanna, mælti hann: nú er húsið fundið, og má 
nú allt vel fara, ef að þjer gjörið eins og eg segi 
yður fyrir. Skuluð þjer nú sækja nítján sterka eyki. 
En ræningjarnir hlýddu orðum hans. 

Fám dögum síðar rak maður nokkur, er verzlaði 
með viðsmjör, nítján eyki inn í borgina; voru þrjá- 
tigi og átta leðurbelgir á eykjunum; sá stefndi á 
hús það, er Alí bjó í. Svo vildi til, að Alí stóð í 
dyrum úti; kaupmaðurinn kom til hans og mælti: 
herra, eg er langt að kominn með viðsmjör mitt, er 
eg ætla selja hjer í borginni. En eg þekki hjer 
engan mann, er eg geti beðið gistingar, og er nú 
Þegar farið að skyggja; vil eg því biðja yður, herra, 
að þjer leyfið mjer að vera hjá yður í nótt, og lofa eykj- 
um mínum að liggja í húsagarði yðrum; munuð þjer 
víst eigi, sakir góðsemi yðvarrar, neita mjer um 
þetta, er eg og ánægður með allt, hvaða stað sem 
þjer viljið mjer á vísa. Alí var maður bóngóður 
mjög, hann mælti: það er yður velkomið, vinur,kom- 
ið þjer þegar inn. Bauð hann síðan Morgönu að 
opna hliðið að húsagarðinum, og láta eykina inn. 
Var svo gjört, og eykjunum gefið hey og bygg; síð- 

16“ 


244 Sesam! Sesam! 


an leiddi Ál kaupmanninn inn í stofu, og beindi 
honum harla örlátlega og af mikilli gestrisni. Og 
er kaupmaður hafði. matast, þá ætlaði hann niður í 
stallinn, til eykjanna, og ætlaði að vera þar um nótt- 
ina. En það vildi Að eigi, heldur bauð hann Mor- 
gönu að vísa gestinum inn í herbergi,, er búið var 
handa honum. Hlaut hann nú að láta undan, en 
bölvaði í huga sinum gestrisni Alís. því að gestur 
þessi var í rauninni enginn kaupmaður, heldur var 
það ræningjaforinginn, og hafði eigi meira viðsmjör 
meðferðis, en í einum belg; en í sjerhverjum hinna 
þrjátigi og sjö leðurbelgja var einn ræningi, og grun- 
aði það engan mann. Var það ætlan ræningjafor- 
ingjans, að á meðan allir væru í fasta svefni, þá 
skyldu þeir laumast upp úr belgjunum, fara inn í 
húsið og myrða allt kvikt, er þar væri. 

Þá er Morgana lýsti gestinum til sængur, kvaðst 
hann ætla að líta eptir eykjum sínum, áður hann 
færi að hátta; og gekk hann út úr stofunni. Á með- 
an hann var á burtu, mælti Álé við Morgönu ; á morg- 
un mun eg taka laug; skaltu því hafa til hrein 
klæði, og fá „4ðdala, þjóni mínum; síðan vil eg fá 
mat góðan; skaltu nú annast þetta vandlega. Síðan 
gekk hann inn í svefnherbergi sitt, og sofnaði þeg- 
ar; grunaði hann ekkert um þá hættu, er vofði yfir 
höfði honum. En kaupmaður gekk ofan í garðinn, 
til þess að segja fjelögum sínum frá þeim breyting- 
um, er hann hlaut að gjöra, þar sem hann nú hlaut 
að láta fyrirberast í húsinu inni; gekk hann nú frá 
einum belg til annars, og mælti: eg hlýt að sofa í 
húsinu; verið vel viðbúnir, er eg fleygi smásteini of 
an úr svefnherberginu; skuluð þjer spretta upp belgj- 





Sesam! Sesam! 245 


unum með knífum yðrum, og fara úr belgjunum; 
mun eg þá koma þegar, en verið kyrrir þangað til. 
En svo mikið langaði ræningjana í hefnd, að þeir 
voru þegar fúsir á, að þola allt um stund, jafn vel þó 
að þeir lægju ekki sem þægilegast, og mættu varla 
anda draga, hjetu þeir nú foringjanum hlýðni. Síð- 
an gekk hann aptur inn í húsið, og varð nú bráðum 
allt eins hljótt, og vant var.  Grunaði engan neitt; 
ljós voru slökkt: og eptir að ræningjaforinginn hafði 
slökkt ljós sitt, lagðist hann á rúmið í fötunum. 
Ekki mátti hann sofa, heldur beið hann lágnættisins. 

Morgana var að hugsa um það, er Alí hafði boðið henni. 
Hún tók til nærklæði handa honum, og fór að heita vatn yfir 
eldinum; síðan kallaði hún á Abdala. Hún mælti: Abdala, 
á morgun ætlar hússbóndinn að taka laug, og er eg að heita 
vatn, til þess að þvo klæði hans úr; skulum við skrafa eitthvað 
saman, á meðan vatnið er að hitna. Á meðan hún var að skara 
að eldinum, þá slokknaði allt í einu lampi hennar, og varð hún 
Þess vör, að hann var feitarlaus. Hvað á eg nú að gjöra, mælti 
hún, eg get eigi verið ljóslaus, og ekkert viðsmjör er til í hús- 
inu. þá mælti Ab dala: far þú ofan í garðinn, og taktu við= 
smjör úr einhverjum leðurbelgnum; þú þarft eigi meira, en svo, 
að kaupmaðurinn tímir að sjá af því. Það er satt, karl minn 
sæll, svaraði Morgan a; gekk hún ofan með krukku. Hún kom 
að fyrsta belgnum, og ætlaði að opna hann; þá hvíslaði sá, er í 
belgnum var: á eg að koma? — Varð Morgana ákaflega 
hrædd, er hún heyrði manns röddu úr belgnum; og skalf hún 
eins og hrísla. Ætlaði hún í fyrstu að kalla menn til hjálpar; 
en allt í einu datt henni ráð í hug, og hvíslaði hún aptur: ekki 
enn, heldur bráðum. Síðan gekk hún að næsta belg, og þaðan 
af til allra hinna; spurði sjerhver ræningi að, hvort hann ætti 
að koma, en hún mælti: ekki enn, heldur bráðum. Fann hún 
loksins viðsmjör í aptasta belgnum, fyllti krukkuna, og skundaði 
til eldahúss aptur; kveikti hún síðan álampanum. En Abdala 
Varð þess brátt var, hve föl hún var að sjá, og sagði við hana: 
Morgan a, hvað gengur að þjer, þú ert föl, eins og nár. 


246 Sesam! Sesam! 


þá sagði Mor ga na honum frá því, er fyrir hana hafði borið, 
og kvað þrjátigi og sjö menn vera í leðurbelgjunum, og mundu 
þeir vilja drepa alla þar í húsinu. Já, mælti Abdala, við 
skulum nú eigi láta neitt af því verða. Abdala var hraustur 
maður og sterkur; og hræddist eigi, er allt var þannig upp kom- 
ið, enda þó honum brygði nokkuð við í fyrstu. Hann stakk 
upp á því, að drepa foringjann fyrst. Nei, mælti Morgana, 
fyrst hljótum við að bana ræningjunum; því þá mun foringinn 
eigi undan komast; skaltu nú fara að mínum ráðum: þú skalt 
taka ketilinn mikla, og fylla hann með viðsmjöri því, sem í belgn- 
um er; en eg mun gjöra eld mikinn, og heita viðsmjörið síðan. 
Abdala gjörði þegar svo sem hún bauð. Settu þau nú ket- 
ilinn á eldinn, og varð viðsmjörið bráðum sjóðanda. Nú fer vel, 
mælti Morgan a, taktú nú undir ketilinn með mjer, og berum 
hann út. Þau gjörðu svo; þá tók Morgana krukku stóra, 
fyllti hana með viðsmjöri; síðan gekk hún til allra belgjanna, 
og hellti í sjerhvern þeirra vellanda viðsmjöri; en A bd ala bar 
ketilinn á eptir henni; og ljettu þau eigi þessum hinum grimmi- 
lega, en nauðsynlega starfa, fyr en allir ræningjarnir voru dauð- 
ir. Þá snjeru þau aptur til. eldahússins; Morgana slökkti 
ljósið og eldinn, og mælti: nú munum við bíða, og sjá, hvað 
foringinn gjörir. Mun hann ætla sjer ofan, og hleypa út mönn- 
um sínum; en þá skaltú fara að honum, og drepa hann; mun 
það vel takast. Þá hló Abdala, kreppti knefana, og mælti: 
komi fjandinn! Síðan biðu þau þegjandi í myrkinu. 

þá er þau höfðu beðið nokkura stund, reis ræningjaforing- 
inn upp, og gekk að glugganum. Hann tók npp smástein, og 
fleygði ofan; var þetta merkið, er hann ljet ræningjana vita af 
fyr. Heyrði hann glögglega, að steinninn kom á einn leðurbelg- 
inn; en allt var hljótt, og enginn hreifði sig. Fleygði hann nú 
mörgum steinum, en Það kom fyrir ekki. Tók hann þá að ó- 
kyrrast, og gekk ofan í garðinn, til þess að sjá, hversu á stæði. 
En rjett sem hann var að skoða í fyrsta belginn, þá flaug A b- 
d ala á hann, og tók hann hriggspennu heldur óþyrmilega; en 
jafn vel þó að ræninginn brytist um, þá rak Abd ala hann nið- 
ur; síðan tók hann upp kníf mikinn, og rak dólginn svo laglega 
í gegn, að hann var örendur þegar í stað, og rak eigi upp hljóð. 


Sesam! Sesam! 247 


Þá höfðu þau lokið starfa sínum; og þannig drap ein stúlka og 
einn maður þrjátigi og átta styrkra og vopnfimra manna. 

Morguninn eptir leiddi Morgana hússbóndann ofan í 
garðinn, og mælti: herra, lítið þjer í leðurbelginn að gamni yð- 
ar. Leit hann þá ofan í einn þeirra. þá sá hann hálfbrunnið 
og afskræmt lík, og mælti fullur ótta og skelfingar: Morga na, 
hverju sætir slíkt? Verið óhræddur, herra, mælti hún, maður- 
inn sá mun eigi vega að yður; þannig er og að sjá í hinum 
belgjunum. þá mælti Alí: en hvar er kaupmaðurinn, er á þessa 
hluti? Seg mjer þenna hinn óttalega leyndardóm, þá leiddi 
Morgana hann til eldahúss; þar beið Ab dala hjá líki ræn- 
ingjaforingjans, en hún sagði A l í upp alla sögu, og frá þeirri 
hættu er hann var í staddur, án þess, hann grunaði neitt. En 
Al í kannaðist við ásjónu ræningjaforingjans, er hann hafði sjeð 
við hamarinn fyrrum. Síðan mælti hánn: Morgana og Ab- 
dala, það mun mjer aldrei auðið verða, á meðan eg lifi, að 
endurgjalda ykkur allt það, er þið hafið gjört fyrir mig. Kom- 
ið, eg vil faðma ykkur, því að hjeðan af skuluð þið eigi leng- 
ur vera þjónar mínir, þar sem þið hafið verndað mig og varð- 
veitt; heldur skuluð þið vera börn mín, þar til er eg dey, en 
eg mun vera faðir ykkar. Grjet hann þá fögrum tárum, og mælti 
síðan: nú hljótum vjer þegar að jarða líkin, og grafa gryfju 
mikla, því að enginn má vita af atburði þessum, svo. að vjer 
eigi hljótum illt.af. Munum vjer aldrei geta sannað það, að það 
hafi ræningjar verið, er hjer eru vegnir. Síðan gengu þeir 
Abdala út í garðinn, og grófu djúpa gröf, og ljetu líkin þar 
Í; var eigi sungið yfir þeim. En eykirnir voru seldir í laumi. 

Síðan lifði A í ásamt með Abdala og Morgönu far- 
sællega í mörg ár: og erhann dó, þá sagði hann þeim frá hamr- 
inum Sesam, og frá því er þar væri að finna. Síðan andaðist 
Alí, og blessaði þau, er svo mikillega höfðu unnt honum. 

En Abdala og Morgana hörmuðu lát hans sárlega og 
lengi. Og er tíminn hafði ljett harmi þeirra, þá giptust þau; og 
er þau vantaði fje, þá söðlaði Abd ala í hvert sinn eyk sinn, 
reið að hamrinum, og kallaði: Sesam! Sesam! opnist þú; 
En hamarinn opnaðist þegar, og var Þar nógur auður fyrir. Svo 
lýkur þessari sögu. 





248 Sesam! Sesam ! 


Lesari góður, þú sem hefur lesið þessar sögur, þú munt 
nú loka aptur bók þessari. En í hvert sinn, er þú vilt, þá mun 
hún opnast fyrir þjer, eins og Sesam opnaðist áður; og þó að 
bókin eigi veiti þjer slíkan auð, sem sá var, er Sesam veitti 
sínum herrum, þá mun hún samt veita þjer andlegan og ljóm- 
andi auð úr hugmyndanna ríki. það eru blikandi blóm, sem 
glóa á landi dimmra drauma, eins og hinir fögru ávextir, er 
Aladín eignaðist undir jörðunni niðri. Auðurinn er ekki alltjend 
innifalinn í gulli og silfri; en hann er opt geymdur undir ljóm- 
andi blæjum fegurðarinnar, og gleður andann með sætum ilm og 
blikandi ljóma. — Og þegar þú villt ljúka bókinni aptur, þá 
mun hún lokast, og geyma auð fegurðarinnar handa þjer, hve- 
nær sem þú villt siá hann aptur, eins og kletturinn, sem sagt var 
við forðum: Sesam, Sesam! lokist þú. 














f 
AN að 





Ti 


I 


Ei 


I 














